દાદા ભગવાન કથિત 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 
(સંક્ષિપ્ત) 









દાદા ભગવાન 





હા ડૉ. નીરુબેન ટે 
કેલ અમીન કેલ 



































પ્રકાશક : શ્રી અજિત સી. પટેલ 
દાદા ભગવાન આરાધના ટ્રસ્ટ 
દાદા દર્શન, પ, મમતાપાર્ક સોસાયટી, 
નવગુજરાત કોલેજ પાછળ, ઉસ્માનપુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત. 
ફોન : (૦૭૯) ૩૯૮૩૦૧૦૦ 


4 31615 (૦5૦૫૦૮ - 0૦090દ6160॥દાં 1૦ડદાં 

1111, 5|111106॥દ્વ' 611/, /11110વ060-1૦| [નાંવ0/ત)/, 

#વંદ્યાંદ્], ઝાંડાં.-૧ત10॥11066દ-382421, ઊ|તહાં, ।1૧ાંત. 

)/0 /04// ૦7 /)/5 600/ /04)/ 6€ ઇ૭૦૦ ૦/ /૦0/0€6૦€0 /0 ૧/7 /04/0/70€/ 
11//૮/5૦૦1/૦/ 11///00ઈ/ 1/7//€/) /૦0૦//770/55/0/) #૦/7 /70૦€ /૦0/૦૦/ ૦7 /)€ ૦૦0)/9/7 


કુલ અઢારઆવૃતિઓઃ ૮૯,૦૦૦ ૧૯૯૬ થી એપ્રિલ ૨૦૧૩ સુધી 
ઓગણીસમી આવૃતિ :: ૫,૦૦૦ માર્ચ ૨૦૧૪ 


ભાવ મૂલ્ય : “પરમ વિનય' અને 
“હું કંઈ જ જાણતો નથી', એ ભાવ ! 


૨૦ રૂપિયા 


અંબા ઓફસેટ 

પાર્શ્નનાથ ચેમ્બર્સના બેઝમેન્ટમાં, 
નવી રિઝર્વ બેંક પાસે, ઉસ્માનપુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ 


ફોન : (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૯૬૪ 

















નમો અરિહંતાણં 
નમો સિદ્ધાણં 
નમો આયરિયાણં 
નમો ઉવજઝાયાણં 
નમો લોએ સવ્વસાહ્ણં 
એસો પંચ નમુક્કારો; 
સવ્વ પાવપ્પણાસણો 
મંગલાણં ચ સવ્વેસિં; 
પઢમં હવઈ મંગલં ૧ 
૩8 નમો ભગવતે વાસુદેવાય ૨ 
૩9 નમઃ શિવાય ૩ 
જય સચ્થચિદાનંદ 














5 


“દાદા ભગવાન' કોણ ? 


જૂન ૧૯૫૮ની એ સમી સાંજનો છએક વાગ્યાનો સમય, ભીડમાં 
ધમધમતાં સુરતનાં સ્ટેશન પર બેઠેલા એ.એમ.પટેલ રૂપી દેહમંદિરમાં “દાદા 
ભગવાન' સંપૂર્ણપણે પ્રગટ થયા અને કુદરતે સર્જ્યું અધ્યાત્મનું અદ્ભૂત 
આશ્ચર્ય ! એક કલાકમાં વિશ્વદર્શન લાધ્યું ! “આપણે કોણ ? ભગવાન કોણ ? 
જગત કોણ ચલાવે છે? કર્મ શું? મુક્તિ શું ? 'ઈ. જગતનાં તમામ 
આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોનાં સંપૂર્ણ ફોડ પડ્યા ! 

એમને પ્રાપ્તિ થઈ તે જ રીતે માત્ર બે જ કલાકમાં, અન્યને પણ 
પ્રાપ્તિ કરાવી આપતાં, એમના અદ્દભૂત જ્ઞાનપ્રયોગથી ! એને અક્રમ માર્ગ 
કહ્યો. ક્રમ એટલે પગથિયે પગથિયે, ક્રમે ક્રમે ઊંચે ચઢવાનું ! અક્રમ એટલે 
ક્રમ વિનાનો, લિફટ માર્ગ ! શોર્ટકટ !! 

તેઓશ્રી સ્વયં પ્રત્યેકને “દાદા ભગવાન કોણ ?”નો ફોડ પાડતા કહેતાં 
કે, “આ દેખાય છે તે “દાદા ભગવાન” ન્હોય, અમે તો જ્ઞાની પુરુષ છીએ 
અને મહીં પ્રગટ થયેલા છે તે દાદા ભગવાન છે, જે ચૌદલોકના નાથ 
છે, એ તમારામાંય છે, બધામાંય છે. તમારામાં અવ્યક્તરૂપે રહેલા છે ને 
“અહીં” સંપૂર્ણપણે વ્યક્ત થયેલા છે ! હું પોતે ભગવાન નથી. મારી અંદર 
પ્રગટ થયેલા દાદા ભગવાનને હું પણ નમસ્કાર કરું છું.” 


કે 


























ષ્ડ 


આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની પ્રત્યક્ષ લિંક 


પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાન (દાદાશ્રી) ગામેગામ-દેશવિદેશ પરિભ્રમણ 
કરીને મુમુક્ષુ જીવોને સત્સંગ તથા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવતાં હતાં. 
દાદાશ્રીએ પોતાની હયાતીમાં જ પૂજ્ય ડૉ. નીરુબહેન અમીન (નીરુમા)ને 
આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરાવવાની જ્ઞાનસિદ્ધિ આપેલ. દાદાશ્રીના દેહવિલય બાદ 
નીરુમા તે જ રીતે મુમુક્ષુ જીવોને સત્સંગ તથા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નિમિત્ત 
ભાવે કરાવતા હતા. પૂજ્ય દીપકભાઈ દેસાઈને દાદાશ્રીએ સત્સંગ કરવા 
માટે સિદ્ધિ આપેલ. નીરુમાની હાજરીમાં તેમના આશીર્વાદથી પૂજ્ય દીપકભાઈ 
દેશ-વિદેશોમાં ઘણાં ગામો-શહેરોમાં જઈને આત્મજ્ઞાન કરાવી રહ્યા હતા. 
જે નીરુમાના દેહવિલય બાદ ચાલુ જ રહેશે. આ આત્મજ્ઞાન મેળવ્યા બાદ 
હજારો મુમુક્ષુઓ સંસારમાં રહીને જવાબદારીઓ પૂરી કરતાં પણ મુક્ત રહી 


“25:૭૨:૨૩ ને 


આત્મરમણતા અનુભવે છે. 














ઈ 
સમય 

અનાદિથી મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર; 

રાગ-હ્ેષના બંધને, મમતાનો માર ! 
ન સહેવાય, ન કહેવાય, શું થાય ? 

કોને પૂછે, કોણ બતાડે એનો ઉપાય ? 
મૂંઝાયેલા રામ, દશરથ ને શ્રોણિક; 

શ્રવણને જોઈ, મા-બાપોના હૈયે ચીંખ ! 
પરણ્યા પછી પલે પલે પૂછે “ગુરુને; 

ત્રિકોણ સર્જાય, ન સૂઝે કેમ કરું રે ! 
આજનાં છોકરાં ય મૂંઝાય મા-બાપથી; 

મોટું અંતર, રે “જનરેશન ગેપ'થી ! 
મોક્ષનો ધ્યેય, તેણે તરવો સંસાર; 

કોણ બને સુકાની, મછવો મઝધાર ! 
આજ સુધીના જ્ઞાનીઓએ ચીધ્યો વૈરાગ; 

છેયાંવાળાં અટક્યાં, કેમ થવું વીતરાગ ? 
ન કોઈએ દેખાડ્યો સંસાર સાથે મોક્ષ માર્ગ; 

કળિકાળે અછેરું “દાદા'એ દીધો અક્રમ માર્ગ ! 
સંસારમાં રહી, થવાય વીતરાગ; 

પોતે થઈ, “દાદા'એ પ્રગટાવ્યો ચીરાગ ! 
એ ચીરાગની રોશનીમાં પુગે મોક્ષે મુમુક્ષુ ! 

સાચા ખપી પામે નિશ્ચે અહીં દિવ્યચક્ષુ ! 
એ રોશનીના કિરણો પ્રગટ્યા “આ' ગ્રંથમાં ! 

“મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર' ઉકેલે પંથમાં ! 
દીવાથી દીવા પ્રગટે પ્રત્યેક ઘટમાં; 

જગને સમર્પણ આ ગ્રંથ, પામ ઝટમાં ! 


મ ૦ ૦૨૦ ૦૦૦ ૦૦૦ ૦૨ 
0૯ 0૨૯ 0 પ૯ દ પ૯ ૦૬ 


રક 


સંપાદકીય 


ડૉ. નીરુબેન અમીન 


કયા અવતારમાં છોકરાં નથી થયાં ? મા-બાપ વિના કોનું 
અસ્તિત્વ હોઈ શકે ? ભગવાનો પણ માને પેટે જ જન્મ્યા હતા. 
આમ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર અનાદિ અનંત છે. એ 
વ્યવહારમાં આદર્શતા કેમ કરીને આવે તે માટે બધા દિન-રાત 
મથતા દેખવામાં આવે છે. તેમાં ય આ કળિકાળમાં તો વાત વાતમાં 
મા-બાપ છોકરાં વચ્ચે મતભેદ ભાળવામાં આવે છે ત્યારે અરેરાટી 
વ્યાપી જાય. સત્યુગમાં ય ભગવાન રામ અને લવ-કુશનો વ્યવહાર 
કેવો હતો ? ત્રકષભદેવ ભગવાનથી અળગો પંથ કાઢનાર મરીચિ 
ક્યાં ન હતા ? ધૃતરાષ્ટ્રની મમતા ને દુર્યોધનનો સ્વચ્છંદ ક્યાં 
જાણીતો નથી ? મહાવીરના વખતમાં શ્રેણિક રાજા અને પુત્ર 
કોણીક મોગલોની યાદ અપાવે તેમ હતું. મોગલ બાદશાહો 
જગપ્રખ્યાત થયા ત્યારે એક બાજુ બાબર હતો કે જેણે હુમાયુના 
જીવન માટે પોતાના જીવનને સાટામાં આપવાની અલ્લાને બંદગી 
કરેલી ? ત્યારે બીજી બાજુ શાહજહાંને જેલમાં નાખીને ઔરંગઝેબ 
ગાદી પર બેઠેલો. તો રામ બાપને ખાતર જ વનવાસ ચાલ્યા ગયા 
હતા. શ્રવણે મા-બાપને કાવડમાં બેસાડી જાતે ઊંચકીને જાત્રા 
કરાવેલી. (મુખપૃષ્ઠ) આમ રાગ-દ્ેષની વચ્ચે ઝોલાં ખાતો મા-બાપ 
અને છોકરાંનો વ્યવહાર દરેક કાળમાં હોય છે. આ કાળમાં દ્વેષનો 
વ્યવહાર વિશેષ વિશેષ જોવામાં આવે છે. 


આવા કાળમાં સમતામાં રહી આદર્શ વ્યવહાર કરી નીકળી 
જવાનો રસ્તો અક્રમ વિજ્ઞાની સંપૂજ્ય દાદાશ્રીએ અત્રે પ્રરૂપ્યો છે. 
આજના યુવાવર્ગનું માનસ સંપૂર્ણપણે જાણી તેમને જીતવાનો રસ્તો 
સૂઝાડ્યો છે. પરદેશમાં વસતા ભારતીય મા-બાપો તેમ જ બાળકોની 
બે દેશના ભિન્ન ભિન્ન કલ્ચર વચ્ચે જીવન જીવવાની કઠીન 
સમસ્યાનો સુંદર ઉકેલ પ્રસંગે પ્રસંગે વાતચીત કરતાં ખુલ્લો કર્યો 
છે. જે સુજ્ઞ વડીલ વાંચકોને તેમજ યુવાવર્ગને ખૂબ ખૂબ ઉપયોગી 
બનશે, એમનાં આદર્શ જીવન જીવવા માટે. 

6 


પ્રસ્‍તુત ગ્રંથ બે વિભાગમાં સંકલન થઈ પ્રકાશિત થાય છે. 
પૂર્વાધ : મા-બાપનો છોકરાં પ્રત્યે વ્વવહાર. 


ઉત્તરાર્ધ : છોકરાંનો મા-બાપ પ્રત્યે વ્યવહાર. 


થુ 


પૂર્વાર્ધમાં પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રી મા-બાપ સાથે સત્સંગ કરે છે. 
મા-બાપની અનેક મૂંઝવણો સંપૂજ્યશ્રી સામે અનેક પ્રસંગોએ રજૂ 
થયેલી. જેના સચોટ સોલ્યુશન પૂજ્યશ્રીએ આપ્યાં છે. જેમાં મા- 
બાપને વ્યવહારિક ગૂંચવાડાનાં સમાધાન મળે, તેમનાં પોતાના 
અંગત જીવનમાં જાતને સુધારવાની ચાવીઓ મળે તેમજ બાળકો 
સાથે વ્યવહારમાં પડતી મુશ્કેલીઓમાં અનેક ઉકેલ પ્રાપ્ત થાય છે 
અને જેથી સંસાર વ્યવહાર સુખમય પૂરો થાય. મા-બાપ અને 
છોકરાં વચ્ચે જે રિલેટિવ સંબંધ છે, તત્ત્વ દ્રષ્ટિએ જે જે 
વાસ્તવિકતાઓ છે, એ સમજ પણ જ્ઞાની પુરુષ આપે છે. જેથી મોક્ષ 
માર્ગે આગળ વધવામાં મા-બાપને મૂર્ચ્છા ઊડી જાય અને જાગૃતિ 
ખીલે. તે સર્વ ગ્રંથના પૂર્વાર્ધમાં સંકલિત થયું છે. 


જ્યારે ઉત્તરાર્ધમાં પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રી બાળકો, યુવાન 
છોકરા-છોકરીઓ જોડે સત્સંગ કરે છે અને તેમણે પોતાના 
જીવનની અંગત મૂંઝવણોના સમાધાન મેળવ્યાં છે. મા-બાપ સાથે 
કેવો વ્યવહાર કરવો તેની સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે, પરણવાની 
બાબતમાં સમજ એવી સરસ પ્રાપ્ત થાય છે કે યુવાનો પોતાના 
જીવનમાં સાચી વાત સમજીને પછી વ્યવહારનો પૂરેપૂરો ઊકેલ 
લાવી શકે. બાળકો પોતાના મા-બાપની સેવાનું મહાત્મ્ય અને 
પરિણામ સમજે તેની સમજણ ગ્રંથના ઉત્તરાર્ધમાં સમાવેશ થાય છે. 


7: -* * 
મા-બાપની મૂંઝવણો જેવી કે છોકરાં માટે આટલું બધું કર્યુ 
છતાં છોકરાં સામાં થાય છે તેનું શું ? છોકરાં મોટાં થઈને આવાં 
સંસ્કારી થશે તેવાં થશે વિ. વિ. સ્વપ્ના ભાંગી જતાં જુએ ત્યારે જે 


7 


આઘાત અનુભવે તેનું સમાધાન કેવી રીતે લેવું ? કેટલાંક છોકરાં 
તો મા-બાપના લગ્નજીવનનું સુખ(!) જોઈને પરણવાની જ ના પાડે 
ત્યાં શું કરવું ? મા-બાપે કઈ રીતે સંસ્કાર સીંચન કરવું ? પોતે કઈ 
રીતે એનું જ્ઞાન મેળવવું ? ક્યાંથી મેળવવું ? બગડેલા બાળકોને કઈ 
રીતે સુધારવા ? વાતે વાતે મા-બાપ છોકરાં વચ્ચેની અથડામણોથી 
અટકાય શી રીતે ? છોકરાંને મા-બાપ બોસીઝમ કરતાં લાગે છે 
ને મા-બાપને છોકરાં વંઠી ગયેલાં લાગે છે; હવે આનો રસ્તો શું ? 
છોકરાંને સારું શીખવાડવા કહેવું તો પડે જ, તેને છોકરાં કચકચ 
માનીને સામાં આર્ગ્યુમેન્ટસ કરે ત્યાં શું કરવું ? નાના છોકરાં, મોટાં 
છોકરાં સાથે કઈ રીતે જુદો જુદો વ્યવહાર ગોઠવવો ? 


ઘરની ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિઓનો સાચો માળી કઈ રીતે 
બનાય ? એનો લાભ કઈ સમજણથી ઊઠાવી શકાય ? કોઈ લોભી 
તો કોઈ લાફો, કોઈ ચોર, તો કોઈ ઔંલિયો, આવી ભિન્ન ભિન્ન 
ઘરમાં છોકરાંઓની પ્રકૃતિઓ હોય તેનાં વડીલે શું સમજવું ને શું 
કરવું ? 


બાપને દારૂ, બીડીનું વ્યસન પડી ગયું હોય ત્યાં કઈ રીતે 
તેનાંથી છૂટવું કે જેથી કરીને છોકરાંને તેની ખરાબ અસરથી બચાવી 
શકાય? 


છોકરાં દિવસે, મોડી રાત સુધી ટી.વી. સીનેમા જોયા કરે ત્યાં 
કઈ રીતે તેમને બચાવવાં ? નવી જનરેશનની કઈ સારી વસ્તુને 
ધ્યાનમાં લઈ તેનો કઈ રીતે લાભ ઊઠાવવો ? કાલના કષાયી અને 
વર્તમાનના વિષયી જનરેશનની ગેપ કઈ રીતે પૂરવી ? એકબાજુ 
આજની જનરેશનનું “હેલ્ધી માઈન્ડ' જોઈ ગરદન ઝૂકી જાય તેમ 
લાગે ને બીજી બાજુ વિષયાંધ દેખાય, ત્યાં શું થઈ શકે ? 

મોડાં ઊઠનાર છોકરાંને કઈ રીતે સુધારવાં ? ભણવામાં 
“ડલ' છોકરાંને કઈ રીતે “ઈમ્પ્રુવ' કરવાં ? એમને કઈ રીતે 
ભણવામાં “એન્કરેજ' કરવાં ? છોકરાં જોડે વ્વવહાર કરતાં પટ્ટા 
તૂટી જાય તો કઈ રીતે “કાઉન્ટર પુલીઓ' ગોઠવવી ? 


ઠ 


છોકરાં અંદરોઅંદર લડે તો કઈ રીતે તટસ્થ રહી ન્યાય 
તોળવો ? છોકરાં રીસાય ત્યારે શું કરવું ? છોકરાના ક્રોધને બંધ 
કરવા શું કરવું ? છોકરાંને ટકોર કરાય ? છોકરાંને વઢાય ? વઢાય 
કે ટકોર કરાય તો કઈ રીતે ? છોકરાને વઢે તો કયું કર્મ બંધાય ? 
એમને દુઃખ થાય તેનો ઉપાય શું ? છોકરાંને મરાય ? મારી દેવાય 
તો શું ઉપાય ? કાચ જેવા બાલમાનસને કેવી 'કેર'થી “હેન્ડલ' 
કરાય ? મા-બાપ કાળી મજૂરી કરી કમાય ને છોકરાં ઊડાવે તો 
શું એડજસ્ટમેન્ટ લેવું ? બાળકોને સ્વતંત્રતા અપાય ? અપાય તો 
કેટલી હદ સુધીની ? છોકરો દારૂડિયો હોય તો શું પગલાં લેવાં ? 
વહુ ગાળો દે તો શું કરવુ ? મોક્ષનો ધ્યેય લક્ષમાં રાખીને અધ્યાત્મ 
અને મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહારનો કઈ રીતે સમન્વય કરવો ? 
મા-બાપ છોકરાથી જુદાં થાય તો ? 


છોકરીઓ રાત્રે મોડી આવે તો ? લફરાંવાળી થઈ ગઈ હોય 
તો શું કરવું ? પરનાતમાં છોડી પૈણી ગઈ તો શું કરવું ? છોડી 
પર શંકા રહ્યા કરે તેનું શું ? 


વીલ કરવું ? કેવું કરવું ? કોને કેટલું આપવું ? મરતાં પહેલાં 
આપવું કે પછી ? છોકરા પૈસા માગે તો શું કરવું ? ઘરજમાઈ 
કરાય ? 


છોકરાં પર કેટલો મોહ રખાય ? લાગણી, મમતા એનું શું 
રહસ્ય છે ? કેટલી ફાયદાકારક ? “ગુરુ' આવતાં જ દીકરો પાટલી 
બદલી દે ત્યારે શું કરવું ? 


જેને છોકરાં ના હોય તેનું કર્મ કેવું કહેવાય ? છોકરાં ના 
હોય તો ? શ્રાદ્ધ સરાવી મુક્તિ કોણ કરાવે ? નાની ઉમરમાં ભૂલકાં 
મરી જાય ત્યાં મા-બાપે કેમ કરીને સહી લેવું ? તેના માટે શું કરવું 
? પૂજ્ય દાદાશ્રીનાં બાળકો મરી ગયા ત્યારે તેમણે શું કરેલું ? 
રીલેશન ફાટતાં હોય તો કઈ રીતે સાંધવું ? જ્ઞાનીઓ કયા જ્ઞાનથી 
સંસાર સાગર તરવાનો એ રસ્તો બતાવે છે ? 
7 7 * 


9 


કળીને ખીલવવાની કળા જ્ઞાનીની કેવીક હોય તે ઉત્તરાર્ધમાં 
જોવા મળે છે અહીં બે વર્ષથી બાર વર્ષના ભૂલકાંને ખીલવતાં 
જોઈએ તો ખૂબ ખૂબ શીખવા મળે ! પ્રેમ, સમતા ને આત્મીયતાના 
રંગે ! 


છોકરાંને ભણતર, ગણતર ને ઘડતર ત્રણે ય કઈ રીતે 
અપાય ? 


છોકરાં પરણવાલાયક થાય ત્યારે મોટો પ્રશ્ન આવીને ખડો 
થાય છે, પાત્રની પસંદગી કેવી ને કઈ રીતે કરવી ? પૂજ્યશ્રી, 
છોકરાઓને તેમજ છોકરીઓને ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપે છે 
જેથી મા-બાપ, છોકરાં વચ્ચે સુમેળ રહી પાત્રની પસંદગી થાય ! 


છોકરીઓને સાસરીમાં બધાંને પ્રેમથી વશ કરવાની સુંદર 
ચાવીઓ પૂજ્યશ્રી પૂરી પાડે છે. 


શૂ જ 


મા-બાપની સેવા, વિનય, એમનો રાજીપો લેવો, તેનું મહત્વ 
શું ને કઈ રીતે લેવાય ? 


ગ 


અંતમાં ઘરડાંઓની વ્યથા ને તેના ઉકેલમાં ઘરડાંઘરની 
જરૂરિયાત ને અધ્યાત્મ જીવન કેમ જીવવું તેનું સુંદર માર્ગદર્શન 
પ્રસ્‍તુત ગ્રંથમાં સંકલિત થાય છે જે વાંચીને સમજતા મા-બાપ અને 
છોકરાંઓ બન્નેને આદર્શ વ્યવહારમાં મૂકી દે છે. 


- જય સચ્ચિદાનંદ 


70 


42૮7૦૮૪ 


ડૉ. નીરુબેન અમીન 


મા-બાપ છોકરાંનો થયો વ્યવહાર; 
અનંતકાળથી, ન તો ય આવ્યો પાર ! 
“મેં ઉછેર્યા, ભણાવ્યા', ન બોલાય; 
“તમને કોણે ભણાવ્યા ? ત્યાં શું થાય? 
છોકરાંની ફરજો બધી છે ફરજિયાત ! 
તારું બધું કરનારો હતો જ ને બાપ ? 


અમસ્તો દબડાવીને ના આપ તાપ; 
મોટાં થઈને છોકરાં કરશે તારું શાક! 
છોકરાં આવાં હોય તેમ ખોળે; 
પોતે કેવાં બન્ને ઝગડે, તે ન તોલે! 
મા મૂળો ને બાપ હોય ગાજર |! 
છોકરાં સફરજંદ ક્યાંથી પ્રોપર ? 
એક બાળક ઉછેરવાની જવાબદારી; 
ભારતના વડાપ્રધાન કરતાં ભારી ! 
“તારા કરતાં જોઈ મેં વધારે દિવાળી; 
છોકરાં કહે, “તમે કોડીયામાં ને અમે વીજળી! 
મા-બાપના ઝઘડા, બગાડે બાળ માનસ; 
પડે આંટીઓ, માને એમને બોગસ! 
વઢીને ન સુધરે આજનાં છોકરાં કદિ; 
પ્રેમથી વળી, ઉજાળશે બે હજારની સદી! 
મારો-વઢો તો ય ન ઘટે પ્રેમ; 
પ્રેમથી જ થાય બાળ, મહાવીર જેમ! 
નવી જનરેશન હેલ્ધી માઈન્ડવાળી; 
છે વિષયી, ન કષાયી એવા માલવાળી ! 
77 


ગુસ્સાના પડઘાં, ઝીલે છોકરાં; 
બાપ કરતાં બને સવાયા, આકરાં! 


ઘેર ઘેર પ્રાકુતિક ખેતરાં સત્યુગમાં; 
ભિન્ન ભિન્ન ફુલોનાં બગીચા કળિયુગમાં! 


માળી બને તો બગીચો સુંદર સજે; 
નહિ તો બગડી ગયા, કષાયો ભજે! 


ન કરાય છોડી પર કદિ શંકા; 
સાંભળી લે બરબાદીના ડંકા! 


છોકરાંને વારસામાં અપાય કેટલું? 
આપણને બાપ પાસેથી મળેલું તેટલું! 


વધારે આપશો તો થશે ઉડાઉ; 
દારૂડિયો થઈ કરશે તને જ મ્યાંઉ! 


જેટલો છોકરાં પર રાગ ઉભરાય; 
એટલો જ દ્વેષ “રીપે'માં ભોગવાય! 


રાગદટ્દેષથી છૂટવા થા વીતરાગ; 
ભવપાર થવાનો આ એક જ માર્ગ! 


મોક્ષ માટે વાંઝીયા મહાપુણ્યશાળી; 
ખોળો નહિ પણ ચોપડો લાવ્યો ખાલી! 


ક્યા ભવમાં ન જણ્યા બચ્ચાં; 
હવે તો જંપ, બન મુમુક્ષુ સચ્ચા! 


મા-બાપ છોકરાં છે રીલેટીવ સગાઈ; 
વારસો ના આપે તો કોર્ટમાં તગાઈ! 


ટેડકાવે બે ક્લાક તો કાયમની કીટ્ટા! 
સમજી જા સ્મશાન પૂરતા આ છે બેટ્ટા! 


આત્મા સિવાય ન કોઈ પોતાનો; 
દુઃખે દેહ ને દાંત, હિસાબ ખાતાનો! 


72 


ન હોય કદિ દ્રષ્ટિમાં બધાં છોકરાં સરખાં; 
લેણ-દેણ, રાગ-હ્વેષનાં બંધન મુજબ ફરકાં! 


[હિસાબ ચૂકવતાં ન જવાય ત્રાસી; 
હવે સમજીને પતાવ, નહે તો ફાંસી! 


ઘણાં કહે, માને છોરાં સહુ સમાન; 
રાગ-ટ્રેષ એ લેણ-દેણના પ્રમાણ 


મા-બાપ એક ને છોકરાં ભિન્ન ભિન્ન; 
વર્ષા સરખી છતાં બી મુજબ સીન! 


“લૉ'થી એક કુટુંબમાં ભેળાં થાય; 
મળતા પરમાણુઓ જ ખેંચાય! 


થાય ભેગાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ; 
ઘટે ઘટના “વ્યવસ્થિત'નો સ્વભાવ! 


શ્રેણિક રાજાને જેલમાં નાખ્યો દીકરાએ; 
દીકરાના ડરથી હીરો ચૂસી મર્યા એ! 


આત્માનો નથી કોઈ દીકરો; 
છોડી માયા પરભવ સુધારો! 


7૭ 


અનુક્રમણિકા 


છોકરાં પ્રત્યે મા-બાપનો વ્યવહાર (પૂર્વાર્ધ) 
સિંચન સંસ્કારનાં... 
ફરજિયાતમાં ગાવાનું શું ? 
ન ઝઘડાય બાળકોની હાજરીમાં.. 
અનસર્ટિફાઈડ ફાધર્સ એન્ડ મધર્સ! 
સમજાવવાથી સુધરે સુપુત્રો... 
પ્રેમથી સુધારો ભૂલકાંને! 
“અવળાં' આમ છૂટી જાય! 
નવી જનરેશન, હેલ્ધી માઈન્ડવાળી! 
મધર-ફાધરની ફરિયાદો ! 


વારસામાં છોકરાંને કેટલું ? 
મોહના મારથી મર્યા અનંતીવાર! 
ભલું થયું, ન બંધાઈ જંજાળ... 
સગાઈ રીલેટીવ કે રીયલ? 


વિશેષ સૂચન #દરેક જગ્યાએ કૌસમાં આપેલાં આંકડાઓ મૂળ 
વિસ્તૃત ગ્રંથના પૃષ્ઠ નંબર છે. 





74 


મા-બાપનો છોકરાં પ્રત્યે વ્યવહાર 
(પૂર્વાર્ઘ) 


(૧) સિંચન, સંસ્કારનાં... 


પ્રશ્નકર્તા : અહીંયાં આજુબાજુ અમેરિકામાં પૈસો છે, પણ સંસ્કાર નથી 
અને અહીંનું આજુબાજુનું વાતાવરણ એવું છે, તો તે માટે શું કરવું ? 


દાદાશ્રી : પહેલાં મા-બાપે સંસ્કારી થવું જોઈએ. એ છોકરાં બહાર જાય 

જ નહીં. મા-બાપ એવાં હોય કે પ્રેમ જોઈને અહીંથી ખસે જ નહીં. મા-બાપે 

એવું પ્રેમમય થવું જોઈએ. છોકરાં જો સુધારવાં હોય તો તમે જવાબદાર છો. 
છોકરાંની જોડે તમે ફરજથી બંધાયેલા છો. તમને સમજણ ના પડી ? 

(મૂળ ગ્રંથ પાના નં. ૨) 


આપણા લોકોએ છોકરાંઓને સંસ્કાર બહુ ઊંચી જાતના આપવા 
જોઈએ. ઘણાં માણસો અમેરિકામાં કહેતાં હતાં કે અમારાં છોકરાં છે તે 
માંસાહાર કરે છે અને એ બધું કરે છે. ત્યારે મેં એને પૂછયું, તમે કરો છો ? 
ત્યારે કહે, હા, અમે કરીએ છીએ. ત્યારે મેં કહ્યું, તે તો હંમેશાં છોકરાંઓ 
કરશે જ. આપણા સંસ્કાર ! અને છતાં આપણે ના કરતાં હોય તો ય કરે, 
પણ એ બીજી જગ્યાએ. પણ આપણી ફરજ આટલી, આપણે જો સંસ્કારી 
બનાવવા હોય તો આપણી ફરજ આપણે ચૂકવી ના જોઈએ. (૩) 

હવે છોકરાંઓને તો બીજી રીતે, સારી રીતે આપણે એ આવું તેવું 
અહીંનો ખોરાક ન ખાય એ બધું આપણે એનું છે તે ધ્યાન રાખવાનું. અને 
આપણે જો ખાતા હોઈએ તો હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એ આપણે બધું બંધ 
કરી દેવું જોઈએ. એટલે એમને આપણા સંસ્કાર દેખે એવું એ કરે. પહેલાં 
આપણા મા-બાપ સંસ્કારી કેમ કહેવાતા હતાં ? એ બહુ નિયમવાળા હતા અને 


ફે મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ત્યારે સંયમ હતો બધો. આ તો સંયમ વગરના હોય. (૪) 


પ્રશ્નકર્તા : આ છોકરાંઓ બધાં મોટાં થાય તો એ લોકોને આપણે ધર્મનું 
જ્ઞાન કેવી રીતે આપવું ? 


દાદાશ્રી : આપણે ધર્મ સ્વરૂપ થઈ જઈએ એટલે થઈ જાય. આપણા 
જેવાં ગુણ હોય ને તેવાં છોકરાં શીખે. એટલે આપણે જ ધર્મિષ્ઠ થઈ જવાનું. 
શીખે આપણું જોઈ જોઈને. જો આપણે સિગારેટ પીતાં હોય તો સિગરેટ પીતાં 
શીખે, આપણે દારૂ પીતાં હોય તો દારૂ પીતાં શીખે. માંસ ખાતાં હોય તો માંસ 
ખાતાં શીખે, જે કરતા હોય એવું શીખે એ. એ જાણે કે એનાથી સવાયો થઉં 
એવું કહે. (૫) 

પ્રશ્નકર્તા : સારી સ્કૂલમાં મૂકવાથી સારા સંસ્કાર નથી આવતા ? 


દાદાશ્રી : પણ એ બધા સંસ્કાર નથી. છોકરાં, મા-બાપ સિવાય કોઈના 
સંસ્કાર ના પામે. સંસ્કાર મા-બાપનાં, ગુરુનાં. અને એનું સર્કલ થોડું ઘણું હોય, 
ફ્રેન્ડસર્કલ, સંયોગો એના. બાકી મોટામાં મોટા સંસ્કાર મા-બાપનાં ! મા-બાપ 
સંસ્કારી હોય તો તે છોકરાં સંસ્કારી થાય. નહીં તો સંસ્કાર હોય જ નહીં ને ? 


(૭) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણે છોકરાંઓને “ઈન્ડિયા' ભણવા મોકલી દઈએ, તો 
આપણે આપણી જવાબદારી નથી ચૂકતા ? 


દાદાશ્રી : ના. ચૂકતા નથી. આપણે એનો ખર્ચો-બર્ચો બધો આપીએ, 
ત્યાં આગળ તો, ત્યાં તો એવી સ્કૂલો છે કે જ્યાં હિન્દુસ્તાનનાં લોકો ય 
છોકરાંને ત્યાં મૂકે છે. જમવા કરવાનું ત્યાં અને રહેવાનું ય ત્યાં. એવી સરસ 
સ્કૂલો છે !!! (૧૦) 


પ્રશ્નકર્તા : દાદા, ઘરસંસાર બધો શાંતિથી રહે ને અંતરાત્માનું સચવાય 
એવું કરી આપો. 


દાદાશ્રી : ઘરસંસાર શાંતિથી રહે એટલું જ નહીં, પણ છોકરાં પણ 
આપણું જોઈને વધારે સંસ્કારી થાય એવું છે. આ તો બધું મા-બાપનું ગાંડપણ 
જોઈને છોકરાં પણ ગાંડા થઈ ગયાં છે. કારણ કે મા-બાપના આચાર-વિચાર 
પદ્ધતિસર નથી. ધણી-ધણિયાણી ય છોકરાં બેઠાં હોય ત્યારે ચેનચાળા કરે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૩ 


એટલે છોકરાં બગડે નહીં તો શું થાય ? છોકરાંને કેવા સંસ્કાર પડે ? મર્યાદા 
તો રાખવી જોઈએ ને ? આ દેવતાનો કેવો ઓ પડે છે ? નાનું છોકરું ય 
દેવતાનો ઓ રાખે છે ને ? મા-બાપનાં મન 'ફ્રેકચર' થઈ ગયાં છે. મન 
વિહ્વળ થઈ ગયાં છે. વાણી ગમે તેવી બોલે છે, સામાને દુઃખદાયી થઈ પડે 
તેવી વાણી બોલે છે, એટલે છોકરાંઓ ખરાબ થઈ જાય. આપણે એવું બોલીએ 
કે ધણીને દુઃખ થાય ને ધણી એવું બોલે કે આપણને દુઃખ થાય. હિન્દુસ્તાનનાં 
મા-બાપ કેવાં હોય ? તે છોકરાંને ઘડે તે બધા સંસ્કાર તો તેને પંદર વર્ષમાં 
જ આપી દીધા હોય. 

પ્રશ્નકર્તા : હવે એ જે એનું આ સંસ્કારનું છે ને, પડ ઓછું થવા માંડ્યું 
છે. એની આ બધી ભાંજગડ છે. 

દાદાશ્રી : ના, ના. સંસ્કાર જ ઊડી જવા માંડ્યા. આમાં પાછા દાદા 
મળ્યા એટલે ફરી મૂળ સંસ્કારમાં લાવશે. સત્યુગમાં હતા એવા સંસ્કાર પાછા. 
આ હિન્દુસ્તાનનું એક છોકરું આખા વિશ્વનું વજન ઊંચકી શકે એટલી શક્તિ 
ધરાવે છે. ફક્ત એને પોષણ આપવાની જરૂર છે. આ તો ભક્ષક નીકળ્યા, 
ભક્ષક એટલે પોતાનાં સુખને માટે બીજાને બધી રીતે લૂંટી લે ! જે પોતાનું 


ન 


સુખ ત્યાગીને બેઠો છે, એ સર્વસ્વ બીજાને સુખ આપી શકે |! 


પણ આ તો શેઠ આખો દહાડો લક્ષ્મીના ને લક્ષ્મીના વિચારોમાં ઘૃમ્યા 
કરે ! એટલે મારે શેઠને કહેવું પડે છે કે, “શેઠ, તમે લક્ષ્મી પાછળ પડ્યા છો ? 
ઘર બધું ભેલાઈ ગયું છે ! છોડીઓ મોટર લઈને આમ જતી હોય, છોકરાઓ 
તેમ જાય ને શેઠાણી આ બાજુ જાય. શેઠ, તમે તો બધી રીતે લૂંટાઈ ગયા છો !' 
ત્યારે શેઠે પૂછયું, “મારે કરવું શું ? મે કહ્યું, “વાતને સમજો ને કેવી રીતે જીવન 
જીવવું એ સમજો. એકલા પૈસા પાછળ ના પડો. શરીરનું ધ્યાન રાખતા રહો. 
નહીં તો હાર્ટ-ફેઈલ થશે. શરીરનું ધ્યાન, પૈસાનું ધ્યાન, છોકરીઓના સંસ્કારનું 
ધ્યાન, બધા ખૂણા વાળવાના છે. એક ખૂણો તમે વાળ વાળ કરો છો, હવે 
બંગલામાં એક જ ખૂણો ઝાપટ ઝાપટ કરીએ ને બીજે બધે પૂંજો પડ્યો હોય 
તો કેવું થાય ? બધા જ ખૂણા વાળવાના છે. આ રીતે તો જીવન કેમ જિવાય ? 
માટે એમની જોડે સારું વર્તન, ઊંચા સંસ્કારી બનાવો. આ છોકરાઓને ઊંચા 
સંસ્કારી બનાવો. આપણે પોતે તપ કરો. પણ સંસ્કારી બનાવો. (૧૭) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણે પ્રયત્નો તો બધા કરીએ છીએ, એને સુધારવા માટે 


૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


તેમ છતાં ય પેલો ના સુધરે, તો પછી એનું પ્રારબ્ધ કરીને છોડી દેવું, આદર્શ 
પિતાએ ? 


દાદાશ્રી : ના, પણ પ્રયત્ન તે, તમે તમારી રીતે કરો છો ને ? સર્ટિફિકેટ 
છે તમારી પાસે ? મને દેખાડો ? 


પ્રશ્નકર્તા : અમારી બુદ્ધિમાં જેટલા આવે એવા પ્રયત્નો કરીએ. 


દાદાશ્રી : તમારી બુદ્ધિ એટલે જો હું તમને કહી દઉં કે એક માણસ જજ 
પોતે હોય, આરોપી પોતે હોય, અને વકીલ પોતે હોય, તો કેવો ન્યાય કરે ? 

બાકી છોડી ના દેવું જોઈએ, કોઈ દા'ડો ય. એની પાછળ ધ્યાન રાખ્યા 
કરવું જોઈએ. છોડી દઈએ તો તો પછી એ ખલાસ થઈ જાય. 


પોતાના સંસ્કાર તો લઈને જ આવે છે છોકરું. પણ એમાં તમારે હેલ્પ 
કરી અને આ સંસ્કારને રંગ આપવાની જરૂર છે. 


પ્રશ્નકર્તા : હા, તો એ કરીએ છીએ પછી લાસ્ટ સ્ટેજે, એ પ્રારબ્ધ પર 
છોડી દેવું જોઈએ ? 

દાદાશ્રી : ના, છોડાય નહીં. એ છોડવાનું થાય ત્યારે મારી પાસે તેડી 
લાવજો. હું ઓપરેશન કરી આપીશ. છોડી ના દેવાય, જોખમદારી છે. (૧૯) 
એક બાપને તો છોકરો મૂછો ખેંચતો હતો, તે બાપા ખુશ થઈ ગયા. 
કહે છે, કેવો બાબો ! જુઓને, મારી મૂછો ખેંચી ! લે ? પછી એનું કહેલું 
કરીએ તો છોકરો મૂછો ઝાલે ને ખેંચ ખેંચ કરે તો ય આપણે કશું ના બોલીએ, 


ન 


ત્યારે શું થાય પછી ? બીજું કશું ના કરીએ, તો જરા ચૂંટી ખણીએ, ચૂંટી 
ખણવાથી એ જાણે કે આ વાત ખોટી છે. હું જે કરી રહ્યો છું આ વર્તન, “એ 
ખોટું છે' એવું એને જ્ઞાન થાય. બહુ મારવાનું નહીં. સાધારણ ચૂંટી ખણવાની. 


(૨૦) 


બાપે બાબાની મમ્મીને બોલાવી. ત્યારે પેલી રોટલી વણતી હતી. તે કહે 
છે, 'શું કામ છે ? હું રોટલી વણું છું.' “તું અહીંયાં આય, જલદી આય, જલદી 
આય, જલદી આય.' પેલી દોડતી દોડતી આવી. શું છે ? ત્યારે કહે, 'જો, 
જો, બાબો કેટલો હોશિયાર થઈ ગયો. જો પગની એડીઓ ઊંચી કરી અને 
મહીંથી આ પચ્ચીસ પૈસા કાઢ્યા'. એટલે બાબો જોઈને કહે, “સાલું, આ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ત્ર 


ન 


સરસમાં સરસ કામ મેં આજે કર્યું. આવું કામ હું શીખી ગયો હવે.' એટલે 
પછી ચોર થયો, પછી શું થાય ? ફરી “ગજવામાંથી કાઢવું એ સારું છે' એવું 
એને જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું. તમને કેમ લાગે છે ? કેમ બોલતા નથી ? આવું 
કરવું જોઈએ ? (૨૧) 


મેર ચક્કર, ઘનચક્કર આવા કંઈથી પાક્યા ! આ બાપ થઈ બેઠા ! 
શરમ નથી આવતી ? આ બાબાને કેવું ઉત્તેજન મળ્યું એ સમજાય છે ? બાબાએ 
જોયા ક્યું કે આપણે બહુ મોટું પરાક્રમ કર્યું ! આવું આવું લૂંટાઈ જાય તે શોભે 
આપણને ? શું બોલવાથી છોકરાંને સારું “એન્કરેજમેન્ટ' થાય ને શું બોલવાથી 
તેને નુકસાન થાય, એનું ભાન તો હોવું જોઈએ ને ? આ તો, “અનૂટેસ્ટેડ ફાધર' 
ને “અનૂટેસ્ટેડ મધર' છે. બાપ મૂળો ને મા ગાજર. પછી બોલો, છોકરાં કેવાં 
પાકે ? કંઈ સફરજન ઓછાં થાય ?! (૨૨) 

એટલે આ કળિયુગનાં મા-બાપને તો બધું આવડતું ય નથી આવું તેવું. 
એને ખોટું એન્કરેજમેન્ટ આપે છે કેટલુંક તો. લઈ લઈને ફરે છે. પેલી બઈ 
કહે ને આમને કે, બાબાને ઊંચકો લો. ભઈને કહે, તો બાબાને લઈ લે. શું 
થાય તે ? અને એ તે પાછો કડક હોય ને ના લેતો હોય. તે બઈ કહેશે, 
“કંઈ મારાં એકલીનાં છે કે ત્યારે ? સહિયારાં રાખવાનાં'. એવું તેવું બોલે. 
તે પછી બાબાને ઊંચકી લેવો જ પડે ને, પેલાને. છૂટકો છે ક્યાં જાય તે ? 
જાય ક્યાં ? ઊંચકી ઊંચકીને સિનેમા જોવાના, દોડધામ કરવાની તે ! છોકરાંને 
શી રીતે સંસ્કાર પડે ? (૨૩) 


એક બેન્કનો મેનેજર કહે છે, દાદાજી, હું તો કોઈ દહાડો ય વાઈફને 
કે છોકરાને કે છોડીને એક અક્ષરે ય બોલ્યો નથી. ગમે તેવી ભૂલો કરે, ગમે 
તે કરતાં હોય, પણ મારે બોલવાનું નહીં. 


ન 


એ એમ સમજ્યો કે દાદાજી, મને એવી પાઘડી પહેરાવી દેશે સરસ ! 
એ શું આશા રાખતો હતો, સમજાયું ને ! અને મને એની પર ખૂબ રીસ ચઢી 


ગ 
ક્‌ કુ ક. 


કે તમને કોણે બેન્કના મેનેજર બનાવ્યા તે આ ? તમને છોડી-છોકરાં સાચવતાં 
નથી આવડતાં ને વહુ સાચવતાં નથી આવડતી ! તે એ તો ગભરાઈ ગયો 
બિચારો. પણ મેં તેમને કહ્યું, “તમે છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રકારના નકામા માણસ 
છો. આ દુનિયામાં કશા કામના તમે નથી.' પેલો માણસ મનમાં સમજે કે 


હું આવું કહીશ એટલે આ '“દાદા' મને મોટું ઈનામ આપી દેશે. મેર ગાંડિયા, 


દ્દ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


આનું ઈનામ હોતું હશે ? છોકરો ઊંધું કરતો હોય, ત્યારે એને આપણે “કેમ 
આવું કર્યું ? હવે આવું નહીં કરવાનું.' એમ નાટકીય બોલવાનું. નહીં તો બાબો 
એમ જ જાણે કે આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તે “કરેક્ટ' જ છે. કારણ કે 
બાપાએ “એક્સેપ્ટ' કર્યું છે. આ ના બોલ્યા, તેથી તો ઘરનાં ફાટી ગયાં છે. 
બોલવાનું બધું પણ નાટકીય ! છોકરાઓને રાત્રે બેસાડી સમજાવીએ, વાતચીત 
કરીએ. ઘરનાં બધા ખૂણાનો પૂંજો તો વાળવો પડશે ને ? છોકરાઓને જરાક 
હલાવવાની જ જરૂર હોય છે. આમ સંસ્કાર તો હોય છે, પણ હલાવવું પડે. 
તેમને હલાવવામાં કશો ગુનો છે ? (૨૪) 


નાનાં છોકરાં-છોકરીઓને સમજાવવું કે સવારે નાહીધોઈને ભગવાનની 
પૂજા કરવી, ને રોજ ટૂંકામાં બોલે કે, 'મને તથા જગતને સદ્બુધ્ધિ આપો, 
જગતકલ્યાણ કરો.' આટલું બોલે તો તેમને સંસ્કાર મળ્યા કહેવાય, અને મા- 
બાપનું કર્મબંધન છૂટ્યું. બીજું છોકરાંને આ તમારે '/દ/ જગ૧#-# અસ? 
%% %૭ક/ર હ)” રોજ બોલાવવું જોઈએ. એટલા બધાં હિન્દુસ્તાનનાં છોકરાં 
સુધરી ગયાં છે કે સિનેમામાં જતા નથી. પહેલું બે-ત્રણ દહાડા જરા વાંકા- 
ચૂકાં થાય, પણ પછી બે-ત્રણ દહાડા પછી રાગે પડ્યા પછી મહીં જો સ્વાદ 
ઉતર્યા પછી એ ઉલટાં સંભારે. (૨૪) 


(૨) ફરજ્િયાતમાં ગાવાનં શં ? 
ષ્ટ ષ્ટ 


મરજિયાતનું ઈનામ હોય. એક ભઈ ફરજિયાતનું ઈનામ ખોળવા 
માંગતા હતા ! આખું જગત ઈનામ ખોળે છે ને કે “મેં આટલું આટલું કર્યું, 
તમને ભાન નથી, તમને ગુણ નથી મારો.' અલ્યા મૂઆ, શાનો ગુણને ખોળે 
છે, આ તો જે કર્યું, એ તો ફરજિયાત તેં કર્યું ! એક જણ છોકરાંની જોડે બોલતો 
હતો. કૂદાકૂદ કરતો હતો, હું વઢ્યો પછી. પેલો કહેતો હતો, “દેવું કરીને મેં 
તને ભણાવ્યો. નહીં તો હું દેવું ના કરત તો તું શું ભણવાનો હતો, રખડી મરત.' 
મૂઆ, શું કરવા બોલ બોલ કરે છે, અમથો વગર કામનો ? એ તો ફરજિયાત 
છે, આવું બોલાય નહીં ! એટલે છોકરો ડાહ્યો છે ને ? તમને કોણે ભણાવ્યા 
એમ પૂછે તો શું કહું ? ગાંડું બોલે છે ને, લોકો ? અભણ લોકો, સમજણ નહીં, 
ભાન વગરનાં. (૩૦) 


છોકરાનું બધું ય કરવું જોઈએ. પણ છોકરાં કહે કે ના, બાપુજી હવે 
બહુ થઈ ગયું. તો ય બાપો છોડે નહીં પાછો. તો શું થાય ? છોકરાં લાલ વાવટો 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્વવહાર ૭ 
ધરે તો આપણે ના સમજવું જોઈએ ? તમને કેમ લાગે છે ? 

પછી એ કહેશે, મારે ધંધો કરવો છે. તો આપણે એને કંઈક ધંધાનો 
રસ્તો કરી આપવાનો. પછી વધારે ઊંડા ઉતરે એ બાપ મૂરખ. અગર તો એ 
નોકરીમાં લાગી ગયો એટલે પોતાની પાસે જે હોય એ ગાંઠે મૂકી દેવાય. કોઈ 
ફેરો અડચણમાં આવે તો બે હજાર મોકલવા પાછા. આ તો એને પૂછ પૂછ 
કરે પાછો. ત્યારે છોકરો કહેશે, “તમને ના કહું છું ને, મારામાં ડખલ ના 
કરશો.' ત્યારે આ શું કહેશે, “હજુ અક્કલ નથી ને એટલે આવું બોલે છે.” 
અલ્યા, આ તો નિવૃત થઈ ગયા, ભલું થયું ભાંગી જંજાળ. એ પોતે જ ના 


ક્હે છેને (૩૭) 


પ્રશ્નકર્તા : સાચો રસ્તો ક્યો ? અમારે ત્યાં છોકરાંઓ સાચવવા કે 
અમારું પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે સત્સંગમાં આવવું. 


દાદાશ્રી : છોકરાં તો સચવાઈ રહ્યાં છે. છોકરાંને તમે શું સાચવવાના ? 
તમારું કલ્યાણ કરવું એ જ મુખ્ય ધર્મ. બાકી આ છોકરાં તો સચવાઈ રહેલાં 
છે ને. છોકરાં ને કંઈ મોટાં તમે કરો છો ? બગીચામાં ગુલાબના છોડ બધા 
રોપ્યા હોય તે રાતે ઊંચા થાય કે ના થાય ? એ તો આપણે સમજીએ કે ગુલાબ 
મારું, પણ ગુલાબ તો એમ જ સમજે ને કે હું પોતે જ છું. કોઈનું ય નથી. 
પોતે પોતાના સ્વાર્થથી બધા આગળ છે. અત્યારે તો આપણે અહંકાર કરીએ 
ગાંડો, ગાંડપણ કરીએ. 


ન્‌ 


પ્રશ્નકર્તા : આપણે જો ગુલાબને પાણી ના રેડીએ તો ગુલાબ તો 
કરમાઈ જાય ? 


મ નથ 


દાદાશ્રી : ના રેડીએ એવું બને જ નહીં ને. ના રેડીએ તો બચકું ભરે 


છોકરો. નહીં તો ઢેખાળો મારે. (૩૯) 


હવે, સંસારની ફરજો બજાવતી વખતે ધર્મ કાર્ય વચ્ચે સમન્વય શી રીતે 
થાય ? ત્યારે કહે છે કે, છોકરો અવળું બોલતો હોય, તો ય આપણે આપણો 
ધર્મ ચૂક્યા વગર ફરજ બજાવવી. આપણો ધર્મ ચૂક્યા વગર. તમારો ધર્મ શું ? 
કે છોકરાને પાલન-પોષણ મોટો કરવો, એને સદ્રસ્તે ચઢાવવો. હવે એ અવળું 
બોલતો હોય તો તમે અવળું બોલો તો શું થાય ? એ બગડી જાય. એટલે તમારે 
પ્રેમથી એને ફરી સમજણ પાડવી કે બેસ ભઈ, આમ છે, તેમ છે. એટલે બધી 


૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ફરજોમાં ધર્મ હોવો જ જોઈએ. ધર્મ નહીં પેસવા દો તો એ વેક્યુમમાં અધર્મ 
પેસી જશે. ખાલી ઓરડી નહીં રહી શકે. અત્યારે આપણે અહીં ખાલી ઓસર્ડીઓ 


ન 


રાખી હોય તો તાળાઓ ઊઘાડીને પેસી જાય કે ના પેસી જાય ? (૩૯) 


ઘરમાં સ્ત્રીઓનો સાચો ધર્મ ક્યો ? કે આજુબાજુની બધી સ્ત્રીઓ, 
આજુબાજુના બધા પુરુષો એમ કહે કે કહેવું પડે આ બઈ ! એવી ફરજો બજાવે 
કે આજુબાજુના લોકો ખુશ થઈ જાય. એટલે સ્ત્રીનો સાચો ધર્મ છે તે છોકરાંને 
મોટા કરવાં, છોકરાંને સંસ્કાર આપવા, ધણીમાં સંસ્કાર ઓછા હોય તો સંસ્કાર 
રેડવા. બધું સુધારવું આપણું, એનું નામ ધર્મ. ના સુધારવું પડે ? (૪૧) 


ન 


કેટલાક તો શું કરે છે ? ભગવાનની ભક્તિમાં તન્મયાકાર રહે અને 
છોકરાં દેખે ને ચીડ ચઢે. જેમાં ભગવાન પ્રગટ થયાં એવાં છોકરાં દેખે ને ચીડ 
ચઢે અને ત્યાં પેલા ભગવાનની ભક્તિ કર્યા કરે એનું નામ ભગત ! આ છોકરાં 
ઉપર ચિડાવાતું હશે ? આ આમાં તો ભગવાન પ્રગટ છે. (૪૧) 


(૩3) ન ઝઘડાય બાળકોની હાજરીમાં... 


આપણે માંસાહાર ના કરીએ, દારૂ ના પીએ અને ઘરમાં સ્ત્રી જોડે 
અથડામણ ના કરીએ. એટલે છોકરાઓ જુએ કે પપ્પા બહુ સારા છે. પેલાના 
પપ્પા-મમ્મી લડતાં હતાં. મારાં મમ્મી-પપ્પા લડતા નથી. એટલું જુએ એટલે 
પછી છોકરાઓ શીખે. (૪૭) 

રોજ બૈરી જોડે ઝઘડે, તે છોકરાં આમ જોયા કરે. “આ પપ્પો જ એવો 
છે' કહે. કારણ કે ભલેને આવડું હોય તો ય ન્યાયાધીશ બુદ્ધે હોય એનામાં. 
છોકરીઓમાં ન્યાયાધીશ બુદ્ધિ ના હોય. છોકરીઓ ગમ્મે ત્યારે એની માનો જ 
પક્ષ ખેંચે. પણ આ તો ન્યાયાધીશ બુદ્ધિવાળાં, પપ્પાનો દોષ છે ! બે-ચાર જણ 
હોય ને, તે પછી પપ્પાનો દોષ કહેતાં કહેતાં, પછી નક્કી ય પાછો પોતે કરે મોટો 
થઈશ ને આપીશ ! પછી આપે નિરાંતે. જા તેરી હી થાપણ પાછી. (૪૮) 


એમની હાજરીમાં લડવું ના જોઈએ. સંસ્કારી થવું જોઈએ. તમારી ભૂલ 
થાય તો ય બેન કહેશે, “કંઈ વાંધો નહિ.' અને એમની ભૂલ થાય તો તમે કહો,” 
કંઈ વાંધો નહીં.” છોકરાઓ આવું જુએ તો બધા ઓલરાઈટ થતા જાય. ને પછી 
લડવું જ હોય તો સિલક રહેવા દેવી, ને પછી એ પાછા છોકરા સ્કૂલમાં જાય, 
ત્યાર પછી લડવું એક કલાક. પણ આવું આ છોકરાની હાજરીમાં લડવાડ થાય 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર લ 


તો એ જોયા કરે અને પછી એનાં મનમાં પપ્પા માટે કે મમ્મી માટે અવળી 


ભાવના અત્યારથી જ ચાલે, એને એનું પોઝિટિવપણું છૂટી જઈને નેગેટિવપણું 
શરૂ જ થઈ જાય. એટલે છોકરાંને બગાડનાર મા-બાપ છે અત્યારે ! 


એટલે આપણે વઢવું હોય તો એકાંતમાં વઢવું, પણ એની હાજરીમાં 
નહીં. એકાંતમાં બારણા વાસીને લાકડી લઈને બેઉ જણા સામસામી દાંડિયા 
રમવા. (૪૯) 


મોંઘા ભાવની કેરીઓ લાવ્યો હોયને, અને પછી કેરીનો રસ, રોટલી 

બધું બેને મૂકેલું હોય તૈયાર અને ખાવાની શરૂઆત થઈ અને થોડુંક ખાધું 
અને ક્ઢીમાં હાથ ઘાલ્યો જરા ખારી લાગી કે ત્યાંથી ટેબલ પછાડે મૂઓ. નર્યું 
કઢું ખારું કરી નાખ્યું છે. મેર ચક્કર, પાંસરો રહીને જમને ! ઘરનો ધણી એ, 
કોઈ ત્યાં ઉપરી નથી. એ પોતે જ બોસ, એટલે કૂદાકૂદ કરી મેલે. છોકરાંઓ 
ભડકી જાય કે પપ્પા આવા કેમ ગાંડા થઈ ગયા, કે શું કહેશે ? પણ બોલાય 
નહીં. છોકરાં દબાયેલાં બિચારાં, મનમાં અભિપ્રાય તો બાંધી દે કે પપ્પો ગાંડો 
લાગે છે ! (૫૧) 
એટલે છોકરા બધા કંટાળી ગયા છે. ફાધર-મધર પૈણેલા છે, એમના 

ખ જોઈ અને અમે કંટાળી ગયા છીએ, કહે છે. મેં કહ્યું, “કેમ ? શું જોયું ?” 


નગ 
કે. ૧ છ કફ હે 


ત્યારે એ કહે રોજ કકળાટ. એટલે અમે જાણીએ કે પૈણવાથી દઃખ આવે છે. 


ગ 


ક... ડે ફે ક યા 
એવું પૈણવું નથી હવે અમને. (૫૩) 
(૪) અન્સર્ટિફાઈડ ફાધર્સ એન્ડ મધર્સ ! 
એક બાપ કહે છે, “આ છોકરા બધા મારી સામા થઈ જાય છે.” મેં કહ્યું, 


“તમારામાં બરકત નથી, એ ખુલ્લું થાય છે.' તમારામાં બરકત હોય તો છોકરા 
સામા શી રીતે થાય તે ? માટે એવી આબરૂ જ ના ઊઘાડશો. (૫૭) 


અને છોકરાંને વઢવઢ કરીએ તો બગડી જાય. એને સુધારવા હોય તો 
અમારી પાસે બોલાવડાવી અડધો કલાક વાતચીત કરાવડાવીએ એટલે સુધરી 
જાય ! (૫૮) 


એટલે મેં પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે “અનક્વૉલિફાઈડ ફાધર્સ એન્ડ 
અનક્વૉલિફાઈડ મધર્સ.' પછી છોકરાંઓ આવાં જ થઈ જાય ને ! એટલે 


૧૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ન્‌ * 


મારે કહેવું પડ્યું, ફાધર થવાની લાયકાતનું સર્ટિફિકેટ લેવું ને પછી પૈણવું 


જોઈએ. (૫૯) 

આ તો જીવન જીવતાં ય નહીં આવડતું, કશું એને આવડતું જ નથી. 
આ દુનિયા કેવી રીતે ચલાવવી તે જ નથી આવડતું. એટલે પછી છોકરાંને માર 
માર કરે. અલ્યા મૂઆ, ધીબું છું તે આ લૃગડાં છે તે માર માર કરે છે ?! 
છોકરાને સુધારીએ, માર માર કરીએ, તે આ કંઈ રીત છે ? એટલે જાણે 
પાપડનો લોટ ના બાંધતા હોય, પેલા ઘણથી પાપડનો લોટ બાંધતા હોય એવી 
રીતે માર માર કરતાં એક જણને દેખ્યો. (૬૨) 


મા-બાપ તો તેનું નામ કહેવાય કે છોકરો ખરાબ લાઈને ચઢ્યો હોય 
છતાં ય એક દહાડો મા-બાપ કહેશે, “ભઈ, આ આપણને શોભે નહીં, આ 
તેં શું કર્યું ?' તે બીજે દહાડેથી એનું બંધ થઈ જાય ! એવો પ્રેમ જ ક્યાં છે ? 
આ તો પ્રેમ વગરનાં મા-બાપ. આ જગત પ્રેમથી જ વશ થાય. આ મા-બાપને 
છોકરાં પર કેટલો પ્રેમ છે-ગુલાબના છોડ પર માળીનો પ્રેમ કેટલો હોય તેટલો ! 
આને મા-બાપ કેમ કહેવાય ? (૬૩) 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાંના ઘડતર માટે કે સંસ્કાર માટે આપણે કશો વિચાર 
જ નહીં કરવાનો ? 


દાદાશ્રી : વિચાર કરવા માટે વાંધો નથી. 


પ્રશ્નકર્તા : ભણતર તો સ્કૂલમાં થાય, પણ ઘડતરનું શું ? 


ગ 


દાદાશ્રી : ઘડતર સોનીને સોંપી દેવાનું, એના ઘડવૈયા હોય તે ઘડે. 
છોકરો પંદર વરસનો થાય ત્યાં સુધી એને આપણે કહેવું, ત્યાં સુધી આપણે 
જેવાં છીએ એવો તેને ઘડી આપીએ. પછી એને એની વહુ જ ઘડી આપશે. 
આ ઘડતાં નથી આવડતું, છતાં લોક ઘડે જ છે ને ? એથી ઘડતર સારું થતું 
નથી. મૂર્તિ સારી થતી નથી. નાક અઢી ઈચનું હોય ત્યારે સાડા ચાર ઈચનું 
કરી નાખે ! પછી એની વાઈફ આવશે તે કાપીને સરખું કરવા જશે. પછી 
પેલો ય પેલીનું કાપશે ને કહેશે, “આવી જા.' (૬૪) 


પ્રશ્નકર્તા : “સર્ટિફાઈડ ફાધર-મધર'ની વ્યાખ્યા શું ? 


દાદાશ્રી : “અનસર્ટિફાઈડ' મા-બાપ એટલે પોતાનાં છોકરાં પોતાના 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૧૧ 


કહ્યા પ્રમાણે ચાલે નહીં, પોતાનાં છોકરાં પોતાના ઉપર ભાવ રાખે નહીં, હેરાન 
કરે ! તે મા-બાપ “અનસર્ટિફાઈડ' જ કહેવાય ને ? (૬૯) 


નહીં તો છોકરાં આવાં હોય જ નહીં, છોકરાં કહ્યાગરાં હોય. આ તો 
મા-બાપ જ ઠેકાણાં વગરનાં છે. જમીન એવી છે, બીજ એવું છે, માલ રાશી 
છે ! ઉપરથી કહે કે “મારાં છોકરાં મહાવીર પાકવાનાં છે !' મહાવીર તે પાકતા 
હશે ? મહાવીરની મા તો કેવી હોય !! બાપ વાંકા-ચૂકાં હોય તો ચાલે, પણ 
મા કેવી હોય ! (૭૦) 


ગમી વાત આમાંની કોઈ તમને, વાત ગમી કોઈ ? 
પ્રશ્નકર્તા : આ ગમી જાય છે, ત્યારે એની અસર થઈ જ જાય. 


દાદાશ્રી : ઘણા લોકો છોકરાને કહે છે, “તું મારું કહ્યું માનતો નથી.' 
મેં કહ્યું, “તમારી વાણી ગમતી નથી એને. ગમે તો અસર થઈ જ જાય.' અને 
પેલો પપ્પો કહે છે, “તું મારું કહ્યું માનતો નથી.' અલ્યા મૂઆ, પપ્પો થતાં 
તને આવડ્યું નથી. આ કળિયુગમાં દશા તો જુઓ લોકોની ! નહીં તો 
સત્યુગમાં કેવા ફાધર ને મધર હતા ! 


હું એ શીખવાડવા માંગું છું, તમે એવું બોલો કે, છોકરાને તમારી 
વાતમાં ઈન્ટરેસ્ટ પડે એટલે તમારું કહ્યું કરશે જ. તમે કહ્યુંને મને કે તમારી 
વાત મને ગમે છે જ. તો તમારાથી એટલું થાય. 


પ્રશ્નકર્તા : આપની વાણીની અસર એવી થાય છે કે જે બુદ્ધિ પઝલ 
ઉકેલી ના શકે, તે આ વાણી ઉકેલી શકે છે. 


દાદાશ્રી : હૃદય સ્પર્શતી વાણી. દૃદય સ્પર્શતી વાણી તો મધરલી 
(માતૃત્વવાળી) કહેવાય. હૃદય સ્પર્શતી વાણી જો કોઈ બાપ છોકરાને કહે એ 
સર્ટિફાઈડ ફાધર કહેવાય ! 


પ્રશ્નકર્તા : બહુ સહેલાઈથી નહીં માને છોકરાં. 


દાદાશ્રી : તો હીટલરીઝમથી માને ? એ હેલ્પફલ નથી. હીટલરી-ઝમથી 
જો કરીએ તો હેલ્પફ્લ નથી. 


પ્રશ્નકર્તા : માને છે, પણ બહુ સમજાવ્યા પછી. 


૧૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : તો વાંધો નહીં. એ કાયદેસર કહેવાય. બહુ સમજાવવું પડે 
છે. એનું કારણ શું ? કે તમે પોતે સમજતા નથી. માટે વધારે સમજાવવું પડે. 
સમજતા માણસને એક ફેરો સમજાવવું પડે. તે આપણે ના સમજી જઈએ ? 


બહુ સમજાવો છો પણ પછી સમજે છે ને ? 
પ્રશ્નકર્તા : હા. 


દાદાશ્રી : એ રસ્તો સારામાં સારો. આ તો મારી ઠોકીને સમજાવવા 
માંગે છે ! જેમ બાપ થઈ બેઠો, તે જાણે અત્યાર સુધી કોઈનો દુનિયામાં કોઈ 
દહાડો કોઈ બાપ જ નહીં હોય ! એટલે જે સમજાવીને આવું લે છે તેને મારે 
અનક્વૉલિફાઈડ નથી કહેવા. (૭૩) 

“બાપ થવું' એ સદ્વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ ? છોકરા જોડે દાદાગીરી 
તો નહીં, પણ સખ્તાઈ ય ના જોઈએ, એનું નામ બાપ કહેવાય. 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાં પજવે તો ? છોકરાં પજવે તો પછી બાપે શું કરવું 
જોઈએ ? તો ય બાપે સખ્તાઈ નહીં રાખવાની ? 


દાદાશ્રી : છોકરાં આ બાપને લીધે જ પજવે છે. બાપનામાં નાલાયકી 
હોય તો જ છોકરાં પજવે. આ દુનિયાનો કાયદો એવો ! બાપનામાં બરકત 
ના હોય તો છોકરાં પજવ્યા વગર રહે નહીં. (૭૪) 


પ્રશ્નકર્તા : દીકરો બાપનું ના માને તો શું કરવું ? 


દાદાશ્રી : “આપણી ભૂલ છે' એમ માનીને મૂકી દેવાનું ! આપણી ભૂલ 


હોય તો જ ના માને ને ? બાપ થતાં આવડ્યું હોય, એનો છોકરો ના માને 


ય 
એવું હોતું હશે ? પણ બાપ થતા આવડતું જ નથી ને ? 
પ્રશ્નકર્તા : એક વાર ફાધર થઈ ગયા પછી કંઈ ગલૂડિયાં છોડે ? 


દાદાશ્રી : છોડતાં હશે ? ગલૂડિયાં તો આખી જિંદગી એવા ડૉગ ને 
ડૉગીનને બેઉને જોયા જ કરે, કે આ ભસ ભસ કરે અને આ (ડૉગીન) બચકાં 
ભર ભર કર્યા કરે. ડૉંગ ભસ્યા વગર રહે નહીં. પણ છેવટે દોષ પેલા ડૉગનો 
નીકળે. છોકરાં એના મા તરફી હોય. એટલે મેં એક જણને કહેલું, “મોટાં થઈને 
આ છોકરાં તને મારશે. માટે ધણીયાણી જોડે પાંસરો રહેજે !' એ તો છોકરાં 
જોયા કરે તે ઘડીએ, એમનો પગ ના પહોંચે ને ત્યાં સુધી અને પગ પહોંચે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૧૩ 


એટલે તો ઓરડીમાં ઘાલીને મારે. તે એવું બન્યું હઉ લોકોને ! છોકરાએ તે 


દહાડાથી નિયાણું જ કરેલું હોય કે હું મોટો થાઉ કે બાપને આપું ! મારું સર્વસ્વ 
જજો પણ આ કાર્ય થાવ, એ નિયાણું. આ ય સમજવા જેવું છે ને ? (૭૪) 


પ્રશ્નકર્તા : એટલે બધો દોષ બાપનો જ ? 


દાદાશ્રી : બાપનો જ ! દોષ જ બાપનો. બાપનામાં બાપ થવાની બરકત 
ના હોય ત્યારે વહુ સામી થાય. બાપનામાં બરકત ના હોય ત્યારે જ આવું બને 
ને ? મારી-ઠોકીને ગાડું રાગે પાડે. ક્યાં સુધી સમાજની બીકના માર્યા રહે. 


પ્રશ્નકર્તા : એવું જ હોય કે બાપની ભૂલ જ હોય ? 


દાદાશ્રી : બાપની જ ભૂલ હોય છે. એને બાપ થતાં આવડતું નથી, 
એટલે આ બધું ભેલાઈ ગયું. ઘરમાં જો બાપ થવું હોય તો, સ્ત્રી એની પાસે 
વિષયની ભીખ માંગે એવી દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે બાપ થઈ શકે. 


પ્રશ્નકર્તા : બાપ ઘરમાં વડીલપણું ના રાખે, બાપપણું ના રાખે તો ય 
એની ભૂલ ગણાય ? 


દાદાશ્રી : તો રાગે પડી જાય. 
પ્રશ્નકર્તા : છતાં છોકરાઓ બાપનાં કહ્યામાં રહેશે, એની ખાત્રી શું ? 


દાદાશ્રી : ખરી ને ! આપણું કેરેક્ટર(ચારિત્ર) તો આખું જગત 
કેરેક્ટરવાળું. 


ન્‌ 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાં છેલ્લી કોટીનાં નીકળે તેમાં બાપ શું કરે ? 


દાદાશ્રી : મૂળ દોષ બાપનો જ. તે ભોગવે છે શાથી? આગળે ય 
આચાર બગડ્યા છે તેથી આ દશા થઈ છે ને ? જેનો કંટ્રોલ કોઈ અવતારમાં 
બગડતો નથી, તેને આવું હોય નહીં, અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ ! પૂર્વકર્મ 
તો શાથી થયું ? આપણો મૂળ કંટ્રોલ નથી ત્યારે ને ? એટલે અમે આમાં, 
કંટ્રોલમાં માનીએ છીએ. કંટ્રોલ માનવા માટે તમારે બધા એના કાયદા સમજવા 
જોઈએ. 

આ છોકરાંઓ અરીસો છે. છોકરાંઓ ઉપરથી ખબર પડે કે આપણામાં 
કેટલી ભૂલ છે ! (૭૫) 


૧૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


જો આપણામાં શીલ નામનો ગુણ હોય, તો વાઘ પણ ઠેકાણે રહે. તો 
કકરાઓનું શું ગર્જું ? આપણા શીલમાં ઠેકાણું નથી તેની આ બધી ભાંજગડ 
છે. શીલમાં સમજી ગયા ને ? 


ન 


પ્રશ્નકર્તા : શીલ કોને કહેવું, જરા વિસ્તારથી કહો ને, બધાને સમજાય 
વું! 


ત 


દાદાશ્રી : કિંચિત્‌ માત્ર દુઃખ દેવાના ભાવ ના હોય. કકેંચિત્‌ પોતાના 
દુશ્મનને પણ દુઃખ દેવાના ભાવ ન હોય. એની મહીં છે તે સિન્સિયારિટી 
હોય, મોરાલિટી હોય. બધા જ ગુણો ભેગા થાય. કિંચિત્‌ માત્ર હિંસક ભાવ 
ના હોય. ત્યારે 'શીલ' કહેવાય. ત્યાં વાઘ ઠંડો થઈ જાય. 


પ્રશ્નકર્તા : એવું તો ક્યાંથી લાવે આજકાલનાં મા-બાપ ? 


દાદાશ્રી : તો પણ થોડા-ઘણા, એમાંથી આપણે પચ્ચીસ ટકા જોઈએ 
કે ના જોઈએ ? પણ આપણે આ કાળને લઈને સાવ આઈસ્ક્રીમની ડીશો ખાધા 
કરે એવા થઈ ગયા છે. (૭૬) 


પ્રશ્નકર્તા : ફાધરનું કેવું ચારિત્ર હોવું જોઈએ ? 


દાદાશ્રી : છોકરા રોજ કહે કે પપ્પાજી અમને બહાર નથી ગમતું. 
તમારી જોડે જ બહુ ગમે છે એવું ચારિત્ર હોવું જોઈએ. 


પ્રશ્નકર્તા : આ તો ઊંધું, બાપ ઘરમાં હોય તો છોકરો બહાર જાય અને 
બાપ બહાર જાય તો છોકરો ઘરમાં હોય. 


સ હ મવા 


દાદાશ્રી : છોકરાને ગમે નહીં પપ્પાજી વગર. 


શુ હૂ કે 


પ્રશ્નકર્તા : તો એવું થવા માટે શું કરવું, પપ્પાએ ? 


ગ ગ 


દાદાશ્રી : હવે મને છોકરા મળે છે ને તે છોકરાને ગમતું નથી મારા 


કિ ઝો મન 


વગર. ધૈડા મળે છે તે ધૈડાઓને ય ગમતું નથી મારા વગર. જુવાન મળે છે 
તે જુવાનને ય ગમતું નથી મારા વગર. 


પ્રશ્નકર્તા : અમારે તમારા જેવું જ થવું છે. 


દાદાશ્રી : હા, પણ એ તો તમે આ મારા જેવું નકલ કરો તો થઈ જાય. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૧૫ 


આપણે કહીએ, “પેપ્સી લાવો.' તો કહેશે, “નથી.' તો ય કંઈ વાંધો નહીં, પાણી 
લઈ આવો. આ તો કહેશે, “કેમ લાવીને રાખી નહીં ? એ ડખો કર્યો પાછો. 
અમને તો બપોરે જમવાનો ટાઈમ થયો હોય અને કહેશે, “આજ તો જમવાનું 
કર્યું નથી.' હું કહું કે “ભઈ બરોબર, સારું કર્યું. લાય જરા પાણી-બાણી પી 
લઈએ, બસ.” તમે કેમ નથી કર્યું ? એ ફોજદાર થઈ ગયો. ફોજદાર થઈ જાય 
ત્યાં આગળ. (૭૬) 


(૫) સમજાવવાથી સુઘરે સુપુત્રો... 


આ કચકચ કર્યા કરતાં મૌન કેળવવું સારું, ના બોલવું સારું. સુધારવા 
કરતાં બગડે, માટે અક્ષરે ય ન કહેવાય. બગડે એની જવાબદારી આપણી. 
સમજાય એવી વાત છે આ ? (૮૪) 


આપણે કહીએ કે ના કરીશ, ત્યારે એ ભઈ ઊલટું કરે. “કરીશ, જાવ 
થાય એ કરો.' એ વધારે બગાડે છે ઊલટાં ! છોકરાંઓ ધૂળધાણી કરી નાખે 
છે. આ ઈન્ડિયનો એને જીવતાં નહીં આવડ્યું ! આ બાપ થતાં આવડ્યું નહીં 


ર દ મ શિ 


અને બાપ થઈ બેઠા છે. એટલે જેમ તેમ મારે સમજાવવા પડે છે, પુસ્તકો 


મારે બહાર પાડવાં પડે છે. એટલે આપણું જ્ઞાન લીધેલું છે, એ તો સરસ છોકરાં 


બનાવી શકે. બેસાડીને, હાથ ફેરવીને એને પૂછ કે 'ભઈ, તને નથી લાગતું 
આ ભૂલ થઈ એવું !' (૮૭) 


પાછી ઈસ્ડિયન ફીલોસોફી કેવી હોય છે, એક જણ વઢવા તૈયાર થાય 
ત્યારે પેલો ઉપરાણું લે. એટલે પેલું સુધરતું હોય તો ય સુધરવાનું તો કંઈ ગયું, 
છોકરો એમ જાણે કે “મમ્મી સારી છે અને પપ્પા ખરાબ છે. મારીશ મોટો 
થઈશ ત્યારે. (૮૮) 


છોકરાંને સુધારવાં હોય તો આ અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલો. છોકરાં પૂછે 
તો જ બોલવાનું અને તે પણ તેમને કહી દેવાનું કે મને ના પૂછો તો સારું અને 
છોકરાં માટે અવળો વિચાર આવે તો તેનું તરત જ પ્રતિક્રમણ કરી નાખવું. 


કોઈને સુધારવાની શક્તિ આ કાળમાં ખલાસ થઈ ગઈ છે. માટે 
સુધારવાની આશા છોડી દો. કારણ કે મન-વચન-કાયાની એકાત્મવૃત્તિ હોય 
તો જ સામો સુધરી શકે. મનમાં જેવું હોય તેવું વાણીમાં નીકળે ને તેવું જ 
વર્તનમાં હોય તો જ સામો સુધરે. અત્યારે એવું છે નહીં. ઘરમાં દરેકની જોડે 


૧૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


કેવું વલણ રાખવું તેની “નોર્માલિટી' લાવી નાખો. આચાર, વિચાર ને 
ઉચ્ચારમાં સવળો ફેરફાર થતો જાય, તો પોતે પરમાત્મા થઈ શકે છે ને અવળો 
ફેરફાર થાય તો રાક્ષસ પણ થઈ શકે છે. 


લોકો સામાને સુધારવા માટે બધું ફ્રેકચર કરી નાખે છે. પહેલાં પોતે સુધરે 
તે બીજાને સુધારી શકે. પણ પોતે સુધર્યા વગર સામો કેમનો સુધરે ? (૯૩) 


આપણે છોકરાંઓ માટે ભાવ કર્યા કરવા કે છોકરાંની બુદ્ધિ સવળી કરો. 
એમ કરતાં કરતાં બહુ દહાડા થાય ને, અસર પડ્યા વગર રહેતી નથી. એ 
તો ધીમે ધીમે સમજશે. તમારે ભાવના કર્યા કરવી. એમની ખેંચ કરશો તો 
અવળાં ચાલશે. બાકી સંસાર નભાવી લેવા જેવો છે જેમ તેમ કરીને. (૯૬) 


છોકરો તમને દુઃખ દેતો હોય ને, દારૂ પીને આવીને, તો તમે મને કહો 
કે આ છોકરો મને બહુ દુઃખ દે. હું કહું કે ભૂલ તમારી છે. માટે શાંતિપૂર્વક 
ભોગવી લો છાનામાના, ભાવ બગાડ્યા સિવાય. આ મહાવીરનો કાયદો અને 
જગતનો કાયદો જુદો છે. જગતમાં લોક કહેશે કે “છોકરાની ભૂલ છે' એવું 
કહેનારા તમને મળી આવશે અને તમે પણ ટાઈટ થઈ જશો કે “ઓહોહો ! 
છોકરાની ભૂલ જ છે. આ મારી સમજણ સાચી છે.' મોટા સમજણવાળા | 
ભગવાન કહે છે, “તારી ભૂલ છે.' (૯૬) 

તમે ફ્રેન્ડશીપ કરશો તો સુધરશે. ફ્રેન્ડશીપ હશે તે છોકરાં સુધરશે. બાકો 
ફાધર-મધર તરીકે રહો છો, રોફ પાડવા જાવ છો, એ જોખમ છે બધું ! 
ફ્રેન્ડશીપ તરીકે રહેવું જોઈએ અને બહાર ફ્રેન્ડ ખોળે જ નહીં, એ રીતે રહેવું 
જોઈએ. આ ફ્રેન્ડ તો એ... પાના રમવા જોઈએ, બધું જ એની જોડે કરવું 
જોઈએ ! તું આવ્યા પછી અમે ચા પીશું, એવું કહેવું જોઈએ. આપણે બધાએ 
સાથે ચા પીવાની. “યોર ફ્રેન્ડ' હોય એ રીતે વર્તવું જોઈએ તો એ છોકરાં 
તમારાં રહેશે. નહીં તો છોકરાં તમારાં-કોઈ છોકરું કોઈનું થાય જ નહીં. કોઈ 
મરી ગયો, એની પાછળ છોકરો મરી ગયો ? બધા ય ધેર આવીને નાસ્તો 
કરે, આ છોકરાં એ છોકરાં છે નહીં. આ તો ખાલી કુદરતી શિયમને આધારે 
દેખાય છે એટલું જ. “યોર ફ્રેન્ડ' તરીકે રહેવું જોઈએ. પહેલાં ફ્રેન્ડ તરીકે તમે 


ૂ અ 


નક્કી કરો તો રહી શકાય. જેમ ફ્રેન્ડને રીસ ચડે એવું બોલતા નથી. એ અવળું 


ગ 
ન્‌ 


કરતો હોય તો આપણે ફ્રેન્ડને સમજાવીએ કેટલું ? એ માને ત્યાં સુધી. ના 


ગ 


માને તો આપણે પછી કહીએ, તારી મરજીની વાત ! અને મનમાં ફ્રેન્ડ થવા 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૧૭ 


માટે પહેલું શું કરવું પડે ? બાહ્ય વ્યવહારમાં હું એનો ફાધર છું, પણ અંદરખાને 
મનમાં આપણે માનવું કે હું એનો છોકરો છું. ત્યારે ફ્રેન્ડશીપ થાય, નહીં તો 
થાય નહીં ! ફાધર ફ્રેન્ડ કેવી રીતે થાય ? ત્યારે કહે, લેવલ લઈએ ત્યારે. 
લેવલ કેવી રીતે લેવાય ? ત્યારે કહે, એના મનમાં એવું માને કે હું આનો 
છોકરો થઉં છું, એનું કહે તો કામ થઈ જાય. કેટલાક લોકો કહે છે ને કામ 
થઈ ય જાય છે ! 

પ્રશ્નકર્તા : આપે કહ્યું ને સોળ વર્ષ પછી એના ફ્રેન્ડ થવાનું, પણ સોળ 
વર્ષ પહેલાં પણ ફ્રેન્ડશીપ જ રાખવાની ? 


દાદાશ્રી : એ તો બહુ સારું. પણ દશ-અગિયાર વર્ષ સુધી તો આપણે 
ફ્રેન્ડશીપ રખાય નહીં. ત્યાં સુધી ભૂલચૂક થાય. એટલે એને સમજણ પાડવી 
જોઈએ. એકાદ ધોલ મારવી ય પડે દશ-અગિયાર વર્ષ સુધી. એ બાપની 
મૂછો ખેંચતો હોય તો ધોલ મારવી પડે. બાપ થવા ગયેલાને, એ માર ખઈને 
મરી ગયેલા. (૧૦૦) 


સુધારવાના તો પ્રયત્ન બધાએ કરવા જોઈએ. દરેક માણસે, પણ 
પ્રયત્નો સફળ થવા જોઈએ. બાપ થયો અને છોકરાને સુધારવા માટે એ 
બાપપણું છોડી દે એમ છે ? “હું ફાધર છું' એ છોડી દે ખરો ? 

પ્રશ્નકર્તા : જો એ સુધરતો હોય તો, અહમ્‌ ભાવ, દ્વેષ બધું કાઢીને એને 
સુધારવાનો પ્રયત્નો કરવો જોઈએ. 


દાદાશ્રી : તમારે બાપ તરીકેના ભાવ છોડી દેવા પડે. 


પ્રશ્નકર્તા : “આ મારો દીકરો' એમ માનવાનું નહીં ને “હું બાપ છું' 
એમ નહીં માનવાનું ? 


દાદાશ્રી : તો તો એના જેવો એકું ય નિયમ જ નહીં. (૧૦૧) 


એવા બે-ચાર જણ હતા તે મને પ્રેમથી દાદા કહે. તે મારો સ્વભાવ 
બધો પ્રેમવાળો અને બીજા બધા તો ઉપલક “દાદા ક્યારના આવ્યા છો ?' હું 
કહું કે પરમ દહાડે આવ્યો. એ પછી કશું ય નહીં, લટકતી સલામ. પણ આ 
તો રેગ્યુલર સલામ કરે છે. મેં શોધખોળ કરી કે એ મને દાદા કહે, ને હું 
મનથી એને દાદા માનું. એ જ્યારે મને દાદા કહે ત્યારે હું એને મનથી દાદા 


૧૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ક શિ 


કહું એટલે પ્લસ-માઈનસ કર્યા કરું. છેદ ઉડાડી દઉં. હું એને મનથી દાદા 


ગ 
કિ! ક ન 


કહું. એટલે મારું મન બહુ સારું રહેવા માંડ્યું. હલકું થવા માંડ્યું. તેમ તેમ 


પેલાને એટ્રેક્શન વધારે થવા માંડયું. 


હું દાદા એને મનથી માનું એટલે પછી એના મનમાં મારી વાત પહોંચે 


ગ 
મ. 


ને ! ઓહોહો ! કેટલો મારી ઉપર ભાવ છે એમને. આ બહુ સમજવા જેવી 
વાત છે. આવી ટૂંકી વાત આમ નીકળે કોઈ વખત. તો આ કહી દઉં. તમને 
આવી જો ગોઠવણી કરતાં આવડે તો કલ્યાણ થઈ જાય એવું છે. એટલે પછી 
શું કર્યું ? આવો વ્યવહાર ચાલે એટલે એના મનમાં એમ જ લાગે કે દાદા 
જેવા કોઈ માણસ મળે નહીં કોઈ. (૧૦૩) 


ર સ, દુઃ 


પ્રશ્નકર્તા : બાપ એવું વિચારે કે છોકરો મને કેમ એડજસ્ટ ના થાય ? 


દાદાશ્રી : એ તો એનું બાપપણું છે એટલે. બેભાનપણું છે. બાપપણું 
એટલે બેભાનપણું. ધણીપણું એ બેભાનપણું. જ્યાં “પણું' આવ્યું એ બેભાનપણું. 


પ્રશ્નકર્તા : ઊલટો બાપ એમ કહે કે હું તારો બાપ છું, તું મારું ના 
માનું ? મારું માન ના રાખું ? 


દાદાશ્રી : “તું જાણતો નથી, હું તારો બાપ થાઉં ? ત્યારે કહે, “તમારા 
બાપા ય જાણતા હતા.' એક જણને તો મેં એવું કહેતાં સાંભળેલો, “તું જાણતો 
નથી, હું તારો બાપ થાઉં ?' કંઈ જાતના ચક્કરો પાક્યા છે ? આવું ય કહેવું 
પડે ? જે જ્ઞાન પ્રગટ આખી દુનિયા જાણે છે, તે ય કહેવું પડે ? 


પ્રશ્નકર્તા : દાદા, એની આગળનો ડાયલોગ પણ મેં સાંભળેલો કે તમને 
કોણે કીધું હતું કે પેદા કરો અમને !! 


દાદાશ્રી : એવું કહે એટલે આપણી આબરૂ શું રહી પછી ? (૧૦૭) 


(9) પ્રેમથી સુધારો ભૂલકાંને ! 


ક્‌ જ 


પ્રશ્નકર્તા : ટકોર કરવી પડેને, જો એની ભૂલ થતી હોય તો ? 


દાદાશ્રી : તે આપણે એમને એમ પૂછવું કે તમે આ બધું કરો છો 
એ તમને ઠીક લાગે છે, તમે વિચારીને કર્યું આ બધું ? ત્યારે એ કહે કે, 


મને ઠીક નહીં લાગતું. તો આપણે કહીએ કે ભઈ, તો શા માટે આપણે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૧૯ 


નકામું આમ કરવું ? એમ પોતે જરા વિચારીને કહોને, પો 


તે ન્યાયાધીશ હોય 
છે બધાં, સમજે છે બધાં, પોતે ખોટું થયું હોય ને તો એને સમજે તો ખરો 
જ. પણ તમે એમ કહો કે તું મૂર્ખ છું અને ગધેડો છું. તેં આ કેમ કર્યું ? 
ત્યારે ઊલટો પકડ પડડે. ના, “હું કરું છું' એ જ ખરું છે, જાવ કહેશે. ઊંધું 


ન્‌ 


કરે પછી કેમ ઘર ચલાવવું તે આવડતું નથી. જીવન કેમ જીવવું તે આવડતુ 


નથી. એટલે જીવન જીવવાની ચાવી મૂકેલી છે બધી આમાં, કેમ કરીને 
જીવન જીવવું તે ? (૧૧૦) 


સામાનો અહંકાર ઊભો જ ના થાય. સત્તાવાહી અવાજ અમારો ના 
હોય. એટલે સત્તા ના હોવી જોઈએ. છોકરાને તમે કહોને તો સત્તાવાહી અવાજ 
ના હોવો જોઈએ. (૧૧૧) 


પ્રશ્નકર્તા : સંસારમાં રહ્યા પછી કેટલીક જવાબદારીઓ બજાવવી પડે 
છે અને જવાબદારીઓ અદા કરવી એ એક ધર્મ છે. એ ધર્મ બજાવતાં કારણે 
કે અકારણે કટુ વચન બોલવાં પડે, તો એ પાપ કે દોષ છે ? 


દાદાશ્રી : એવું છે ને, કડવું વચન બોલીએ તે ઘડીએ આપણું મોઢું 
કેવું થઈ જાય ? ગુલાબના ફૂલ જેવું, નહીં ? આપણું મોઢું બગડે તો જાણવું 
કે પાપ લાગ્યું. આપણું મોઢું બગડે એવી વાણી નીકળી ત્યાં જ જાણવું કે પાપ 
લાગ્યું. કડવા વચન ના બોલાય, ધીમે રહીને આસ્તે રહીને બોલો. થોડાં વાક્યો 
બોલો પણ આસ્તે રહીને સમજીને કહો, પ્રેમ રાખો, એક દહાડો જીતી શકશો. 
કડવાશથી જીતી નહીં શકો. પણ એ સામો થશે ને અવળાં પરિણામ બાંધશે. 
એ છોકરો અવળાં પરિણામ બાંધે. “અત્યારે તો નાની ઉમરનો છું તે મને આવું 
ટેડકાવે છે. મોટી ઉમરનો થઈશ એટલે આપીશ.' એવા પરિણામ મહીં બાંધે. 
માટે આવું ના કરો, એને સમજાવો. એક દહાડો પ્રેમ જીતશે. બે દહાડામાં 
જ એનું ફળ નહીં આવે. દશ દહાડે, પંદર દહાડે, મહિના સુધી પ્રેમ રાખ્યા 
કરો. જુઓ, આ પ્રેમનું શું ફળ આવે એ તો જુઓ. 


પ્રશ્નકર્તા : આપણે અનેકવાર સમજાવીએ, છતાં એ ના સમજે તો 
શું કરવું ? 


દાદાશ્રી : સમજાવવાની જરૂર જ નથી. પ્રેમ રાખો છતાં આપણે એને 
સમજણ પાડીએ ધીમે રહીને. આપણા પડોશીને ય એવું કડવું વચન બોલીએ 


૨૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 
છીએ આપણે ? (૧૧૨) 


જેમ દેવતાને માટે શું કરીએ છીએ ? ચીપિયાથી પછી પકડીએ છીએ 
ને ? એ ચીપિયો રાખો છો ને, તમે ? ચીપિયો નથી રાખતા ? ત્યારે એમને 


ન 


એમ દેવતા હાથમાં ઝાલવા જઈએ તો શું થાય ? 
પ્રશ્નકર્તા : દાઝી જ જવાય. 
દાદાશ્રી : એટલે ચીપિયો રાખવો પડે. 


પ્રશ્નકર્તા : તો એ કઈ જાતનો ચીપિયો રાખવો જોઈએ ? 

દાદાશ્રી : આપણા ઘરનો એક માણસ ચીપિયા જેવો છે, એ પોતે 
દાઝતો નથી અને સામાને દાઝેલાને પકડે છે, એને બોલાવીએ ને કહીએ કે 
“ભઈ, આની જોડે હું વાત કરું ને, ત્યારે તું તે ઘડીએ ટાપશી પૂરવા લાગજે.' 
એટલે પછી એ રાગે પાડી આપશે. કંઈક રસ્તો કરવો પડે. એમ ને એમ 


દેવતાને હાથે પકડવા જઈએ તો શું થાય ? (૧૧૪) 


આપણું બોલેલું ફળતું ના હોય તો આપણે બંધ થઈ જવું જોઈએ. 
આપણે મૂર્ખ છીએ, આપણને બોલતાં નથી આવડતું, માટે બંધ થઈ જવું 
જોઈએ. આપણું બોલેલું ફળે નહીં અને ઊલટું આપણું મન બગડે, આપણો 
આત્મા બગડે. આવું કોણ કરે તે ? (૧૧૬) 


પ્રશ્નકર્તા : મા-બાપ પોતાના બાળકો માટે જે રીતે લાગણી બતાવે 
છે, તો ઘણી વખત લાગે છે કે ખૂબ બતાવતાં હોય છે. 


દાદાશ્રી : એ ઈમોશનલ જ છે બધું. ઓછી બતાવનારે ય ઈમોશનલ 
કહેવાય. નોર્મલ જોઈએ. નોર્મલ એટલે બનાવટ ખાલી, ડ્રામેટિક ! [માની 
સ્ત્રી જોડે 06મા કરવાનો તે અસલ, એક્ઝેક્ટ. લોકો એમ સમજે કે સહેજ 
ભૂલ નથી કરી. પણ બહાર નીકળતી વખતે એને કહીએ, “હેંડ મારી જોડે 
તો ? ના આવે એ. આ તો ડમા પૂરતું જ હતું કહે. એ સમજાયું ને ? 
(૧૧૮ 


ર? 


ન્‌ 


આ જગતને સુધારવાનો રસ્તો જ પ્રેમ છે. જગત જેને પ્રેમ કહે છે તે 
પ્રેમ નથી, તે તો આસક્તિ છે. આ બેબી પર પ્રેમ કરો, પણ તે પ્યાલો ફોડે 
તો પ્રેમ રહે ? ત્યારે તો ચિડાય. માટે એ આસક્તિ છે. છોકરાં પ્રેમ ખોળે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૨૧ 


છે, પણ પ્રેમ તેમને મળતો નથી. એટલે પછી એમની મુશ્કેલી એ જ જાણે, 
કહેવાય નહીં ને સહેવાય નહીં. આજના જુવાનિયાંઓ માટેનો રસ્તો અમારી 
પાસે છે. આ વહાણનું સુકાન કઈ રીતે લેવું તે અમને મહીંથી જ રસ્તો મળે 
છે. મારી પાસે પ્રેમ એવો ઉત્પન્ન થયો છે કે જે વધે નહીં ને ઘટે પણ નહીં. 
વધઘટ થાય તેને આસક્તિ કહેવાય. જે વધ-ઘટ ના થાય તે પરમાત્મ પ્રેમ 
છે. એટલે ગમે તે માણસ વશ થઈ જાય. મારે કોઈને વશ કરવા નથી, છતાં 
પ્રેમને સહુ કોઈ વશ રહ્યા કરે છે. જેને સાચો પ્રેમ કહેવામાં આવે છે ને, 
એ જોવા નહીં મળે. પ્રેમ જગતે જોયો નથી. કો'ક ફેરો જ્ઞાની પુરુષ કે ભગવાન 
હોય ત્યારે પ્રેમ દેખે. પ્રેમમાં વધઘટ ના હોય, અનાસક્તિ હોય. એ જ પ્રેમ, 


ન 


એ જ્ઞાનીઓનો પ્રેમ એ જ પરમાત્મા છે. (૧૧૯) 


છોકરાઓ જોડે બહુ ફાવે. નાના છોકરાંઓ જોડે ફાવે અમારે તો. મારી 
જોડે ફ્રેન્ડશીપ કરે. અહીં આગળ પેસતા હતા ને ? ત્યારે પેલો આવડો બાબો 
હતો તે તેડવા આવ્યો, હેંડો કહે છે. અહીં પેસતાં જ તેડવા આવ્યો. અમારી જોડે 
ફ્રેન્ડશીપ કરે. તમે તો લાડ લડાવ કરો. અમે લાડ ના લડાવીએ, પ્રેમ કરીએ. 


પ્રશ્નકર્તા : એ જરા સમજણ પાડોને દાદા, લાડ લડાવાનું અને પ્રેમ 
કરવાનું. બધું જરા દાખલા આપીને સમજાવો. 


દાદાશ્રી : અરે, એક માણસે તો એમના બાબાને એવો દબાવ્યો, આમ 
છાતીએ. બે વર્ષથી ભેગો થયો નહોતો, અને ઊંચકીને આમ દબાવ્યો ! તે 
પછી બાબો ખૂબ દબાઈ ગયો, એટલે એને પછી છૂટકો ના રહ્યો, એટલે બચકું 
ભરી લીધું. આ રીત છે આ તે ? આ લોકોને તો બાપા થતાં નહીં આવડતું ! 


પ્રશ્નકર્તા : અને પ્રેમવાળો શું કરે ? જે પ્રેમવાળો હોય, એ શું કરે ? 


ગ ગ 


દાદાશ્રી : હા. તે હાથ ફેરવે આમ તેમ. ગાલે ટપલી મારે, આમ તેમ 
કરે અને એને પાછળ લઈને આમ જરા ખભો ઠોકે, એમ ખુશ કરે. એને આમ 
દબાવી દેવાનું ? પછી એ બિચારો ગુંગળાય એટલે બચકું ભરી લેને ના ભરી 
લે ગુંગળાય એટલે ? (૧૨૧) 


અને છોકરાને તો મારશો જ નહીં. કોઈ ભૂલચૂક થાયને, સમજણ 
પાડવાની જરૂર અને ધીમે રહીને માથે હાથ ફેરવી અને સમજણ પાડવાની 
જરૂર. પ્રેમ આપે ત્યારે છોકરું ડાહ્યું થાય. (૧૨૩) 


૨૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


(૭) “અવળાં' આમ છૂટી જાય ! 
આ કોઠો એંઠો કરો છો ને ? ડીંક્સ કશું... ? 
પ્રશ્નકર્તા : કોઈક કોઈકવાર. એટલે ઘરમાં થાય ત્યારે. સાચું બોલું છું. 


દાદાશ્રી : એ બંધ કરી દેજે. પરવશ થઈ ગયો. આપણને ના ચાલે, 
આપણને જોઈએ નહીં. લઈશ જ નહીં, અડીશ જ નહીં તું. દાદાની આજ્ઞા 
છે, માટે અડવાનું નહીં. તો તારું જીવન બહુ સારું જશે. કારણ કે તને જરૂર 
નહીં પડે હવે. આ ચરણવિધિ ને બધું વાંચીશ એટલે તને એ જરૂરે ય નહીં 
પડે અને આમ આનંદ પુષ્કળ રહેશે, બહુ આનંદ રહેશે. સમજાયું છે ને તને ? 
સમજાયું કે નહીં ? (૧૨૬) 


પ્રશ્નકર્તા : વ્યસનથી મુક્ત કેવી રીતે રહેવું ? 


તે? 


દાદાશ્રી : વ્યસનથી મુક્ત થવા “વ્યસન એ ખોટી ચીજ છે' એવી 
આપણને પ્રતિતિ થવી જોઈએ. એ પ્રતિતિ ખસવી ના જોઈએ. આપણો 
નિશ્ચય ના ખસવો જોઈએ. પછી વ્યસનથી દૂર જ રહે છે માણસ. “એમાં કંઈ 
વાંધો નહીં.' એવું કહે ત્યારથી ચોંટ્યું. (૧૨૭) 

પ્રશ્નકર્તા : બહુ વખત કોઈએ દારૂ પીધો હોય કે પેલા ડગ્સ લીધા હોય. 
તો કહે, એની અસર આપણા બ્રેઈન ઉપર પડે તો પછી બંધ કરી દે, પણ 
એની અસર તો રહે. તો એ અસરોમાંથી મુક્ત થવા માટે દાદા શું કહે છે ? 
કઈ રીતે નીકળવું બહાર, એને માટે કઈ છે રસ્તો ? 


ન 


દાદાશ્રી : ના, પણ પછી છે તે રીએક્શન આવ્યું ફરી. પરમાણુ છે 
તે બધા ચોખ્ખાં થવાં જોઈએને. પીવાનું બંધ કરી દીધું છે ને ? હવે એને 
કરવાનું શું ? “દારૂ પીવો ખરાબ છે.' એવું કાયમ બોલવું, કહીએ. 


પ ક. કછ 


હા, પછી ય બોલવાનું. “સારો છે' એવું કોઈ દહાડો ના બોલીશ. નહીં 
તો ફરી એને અસર થશે પછી. 


પ્રશ્નકર્તા : આ પીવાથી મગજને નુકસાન કઈ રીતે થાય છે ? 


દાદાશ્રી : એ ભાન ભૂલાવે ને, એ વખતે મહીં જાગૃતિ ઉપર આવરણ 
આવી જાય છે. પછી કાયમ માટે એ આવરણ ખસતું નથી. આપણે મનમાં એમ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૨૩ 


લાગે કે ખસી ગયું, પણ નથી ખસતું એ. એમ કરતું કરતું આવરણ આવતું 
આવતું બધું પછી... માણસ જડ જેવો થઈ જાય. પછી એને સારા સારા વિચાર- 
બિચાર કશું આવે નહીં. એટલે જે ડેવલપ થયેલા છે, તે આમાંથી બહાર નીકળ્યા 
પછી એનું બ્રેઈન બહુ સારું ડેવલપ થયેલું હોય ! ફરી પાછું બગાડવું ના જોઈએ. 
પ્રશ્નકર્તા : આ દારૂ પીધાથી જે બધું ડેમેજ થયું હોય મગજને. 

જે યું હ 


મગજના પરમાણુને જે ડેમેજ થઈ ગ 
રીપેર કેવી રીતે થાય ? 


રો ક! 


હોય, એ ડેમેજ ભાગ ફરીથી 


દાદાશ્રી : એ કંઈ રસ્તો જ નથી એનો. એ તો ટાઈમ જ પસાર થશે 
તેમ તેમ એ થશે. પીધા વગરનો ટાઈમ જશે, પસાર થશેને તેમ તેમ એ બધું 
ખુલ્લું થતું જશે. એકદમ ના થાય. દારૂ ને આ માંસાહારથી જે દેવું થાય છે, 
એ દારૂ-માંસાહારમાંથી આ સુખ ભોગવે છે, એ સુખ 'રીપે' કરતી વખતે 
જાનવરમાં જવું પડે છે. આ દરેક સુખ જેટલાં છે ને, જેટલા સુખ તમે લો 
છો એ 'રીપે' કરવા પડશે એવી જવાબદારી આપણે સમજવી જોઈએ. આ 
પોલું નથી જગત ! આ રીપેવાળું જગત છે. ફક્ત આ આંતરિક સુખનું જ 
રીપે કરવું નથી પડતું ! બીજા બધાં બહારનાં સુખો એ બધાં રીપે કરવાનાં 
છે. જેટલી આપણે જમે લેવી હોય એટલી લેવી અને પછી આપવી પડશે !! 


પ્રશ્નકર્તા : આવતા જન્મમાં રીપે કરવું પડશે જનાવર થઈને, એ 
બરાબર પણ આ ભવમાં શું થશે ? આ ભવના શું પરિણામ છે ? 

દાદાશ્રી : આ ભવમાં છે તે એને પોતાને આવરણ આવી જાય એટલે 
જડ જેવો, જાનવર જેવો થઈ ગયેલો જ હોય. લોકોમાં પ્રેસ્ટીજ ના રહે લોકોમાં 
માન ના રહે, કશું જ ના રહે ! (૧૨૭) 

ઈડાં હોય અને બચ્ચાં હોય એ બેઉ એક જ છે બધું. કોઈનું ઈડું ખાવું 
અને કોઈનું બચ્ચું ખાવું એમાં ફેર નથી. બચ્ચા ખાવાનું પસંદ ખરું તને ? 
કોઈના બચ્ચાં ખઈ જવાનું પસંદ ખરું ? (૧૨૯) 


પ્રશ્નકર્તા : એમાં ઈડાં પણ શાકાહારી ઈડાં હોય છે, એવી લોકોની 
માન્યતા હોય છે. 
દાદાશ્રી : ના, એ તો રોંગ માન્યતા છે એ ઈડાંને નિર્જીવ ઈડાં કહે 


ન 


છે, એ જીવ વગરની વસ્તુ. જેમાં જીવ ના હોય એ વસ્તુ ખવાય નહીં. 


ગ 


રચ્૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 
પ્રશ્નકર્તા : આ જુદી વાત લાગે છે. 


દાદાશ્રી : જુદી એટલે એક્ઝેક્ટ વાત છે. આ તો સાયસ્ટિસ્ટોએ કહ્યું 
હતું કે હંમેશાં નિર્જીવ કોઈ વસ્તુ ખવાય નહીં અને જીવ હોય તો ખવાય. 
એમાં જીવ ખરો પણ અમુક જાતનો જીવ. એટલે આ તો એ લોકોએ ખોટો 
લાભ ઉઠાવ્યો છે જગતનો. એને અડાય જ નહીં અને આવાં છોકરાંઓને ઈડાં 
ખવડાવાથી શું થાય, શરીર પછી એટલું બધું ઉશ્કેરાટવાળું થાય કે પછી 
માણસના કંટ્રોલમાં રહે નહીં. અમુક આપણું વેજીટેરિયન ફૂડ તો બહુ સારુ 
હોય, કાચું ભલે રહ્યું. ડૉકટરોનો એમાં દોષ નથી હોતો. ડૉકટર તો એની બુદ્ધિ 
અને એની સમજણ પ્રમાણે કર્યા કરે. આપણે આપણા સંસ્કાર સાચવવાના 
ને. આપણે સંસ્કારી ઘરવાળા લોકો છીએ. (૧૩૦) 


દાદાશ્રી : હા, એમનાં મા-બાપ ફરિયાદ કરવા આવ્યા કે આ છોકરાં 
અમારા બગડી જવા બેઠા છે, એનું શું કરીશું ? મેં કહ્યું, તમે ક્યારે સુધરેલા 
હતા તે વળી પાછા છોકરા બગડી ગયા |! તમે માંસાહાર કરો છો ? ત્યારે 
કહે, કોઈક દહાડો. પેલું પીવાનું ? ત્યારે કહે, કોઈક દહાડો. એટલે આ છોકરા 
જાણે કે મારા બાપા કરે છે એટલે હિતકારી વસ્તુ છે આ. [હિતકારી હોય તે 
જ મારો બાપ કરે ને, કહેશે. એટલે તમને શોભે નહીં આ બધું. એટલે પછી 
એ છોકરાને માંસાહાર છોડાવી દીધો. એમને કહ્યું, છોકરાઓને કે “ભઈ આ 
બટાકા તું કાપી શકું ? આ પપૈયો તું કાપી શકું ? આ બધા એપલ કાપી શકું ? 
આ બધું તું કાપી શકું ? “હા, બધું કાપી નાખું.' મેં કહ્યું, “કોળું આવડું હોય 
તો ? “તે એ ય કાપી શકું.' કાકડી આવડી હોય તે ય કાપી શકું એ? તે 
ઘડીએ હાર્ટને અસર થાય? ત્યારે કહે, “ના.” પણ મેં કહ્યું, “બકરી કાપી શકું ?' 
ના. “મરઘી કાપી શકું ?| ત્યારે કહે “ના કપાય મારાથી.' માટે જ તારું હાર્ટ 
એક્સેપ્ટ કરે છે કાપવામાં, એટલી જ વસ્તુ તું ખાજે. તારું હાર્ટ એક્સેપ્ટ ન 
કરતું હોય, હાર્ટને ગમે જ નહીં, રુચે નહીં એ વસ્તુ ખાઈશ નહીં. નહીં તો 
એના પરીણામ ઊંધા આવે છે અને તે પરમાણુ તને હાર્ટ ઉપર અસર કરશે. 
એટલે છોકરાઓ સારી રીતે સમજી ગયા અને છોડી દીધું. (૧૩૧) 


બર્નાડ શૉને એક જણે પૂછ્યું કે તમે માંસાહાર કેમ કરતા નથી ? ત્યારે 
કહે, મારું શરીર એ છે તે કબ્રસ્તાન નથી. આ મરઘા-કૂકડાનું કબ્રસ્તાન નથી 
એ. તે પણ એમાં શું ફાયદો ? ત્યારે કહે, “આઈ વોન્ટ ટુ બી એ સિવિલાઈઝડ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર રપ 


મેન.' છતાંય કરે છે. ક્ષત્રિયોને અધિકાર છે, પણ ક્ષત્રિયપણું રહ્યું હોય તો 
અધિકાર છે. (૧૩૨) 


પ્રશ્નકર્તા : આ નાના છોકરાંઓને મગસ ખવડાયા કરે છે, તે 
ખવડાવાય ? 


દાદાશ્રી : ના ખવડાવાય, મગસ ના ખવડાવાય. નાના છોકરાઓને 
મગસને, ગુંદરપાક, દગડા ના ખવડાવાય. એમને સાદો ખોરાક આપવો અને 
દૂધ પણ થોડું આપવું જોઈએ. છોકરાને ના અપાય આવું બધું-આપણા લોકો 
તો બધા દૂધની ચીજો ખવડાય ખવડાય કરે છે. મૂઆ ના ખવડાવાય. ઉશ્કેરાટ 
વધશે અને બાર વરસનો થયો ત્યારથી દ્રષ્ટિ બગડશે મૂઆની. ઉશ્કેરાટ ઓછો 
થાય એવો ખોરાક આપવો જોઈએ. છોકરાઓને, બાળકોને આ તો બધું 
ખ્યાલમાં નથી. જીવન કેમ જીવવું તે ભાન જ નથી ને ? (૧૩૨) 


પ્રશ્નકર્તા : બરાબર છે, પણ ભલે આપણે કંઈ કહેવું ન હોય, પણ 
આપણે એમ માનીએ કે આપણો દીકરો હોય, ચોરી કરતો હોય, તો ચોરી 
કરવા દેવી ? 


દાદાશ્રી : દેખાવમાં વિરોધ, મહીં અંદર સમભાવ. બહાર દેખાવમાં 
વિરોધ અને તે એ ચોરી કરે તેની ઉપર આપણે નિર્દયતા સહેજ પણ ન થવી 
જોઈએ. જો અંદર સમભાવ તૂટી જશે તો નિર્દયતા થશે અને જગત આખું 


ન 


નિર્દય થઈ જાય છે. (૧૩૫) 


જેને ત્યાં ચોરી કરી તેનું પ્રતિક્રમણ આમ કરજે અને પ્રતિક્રમણ કેટલાં 
કર્યા તે મને કહેજે. તો પછી પેલો રાગે પડી જાય. પછી ચોરી નહીં કરવાની 
એવી પ્રતિજ્ઞા લે તું. ફરી નહીં કરું અને થઈ ગઈ તેની માફી માંગું છું. એવું 
વારે ઘડીએ સમજણ પાડ પાડ કરીએ ને, તો એ જ્ઞાન ફીટ થાય. એટલે આવતો 
ભવ પછી ચોરી ન થાય. આ તો ઇફેક્ટ છે તે પૂરી ભજવાઈ જાય અને ઇફેક્ટ 
છે તે એકલી જ. પાછું બીજું નવું આપણે શીખવાડીએ નહીં. તો હવે નવું 
ઊભું થાય નહીં. (૧૩૬) 

આ છોકરો અમારી પાસે બધી ભૂલો કબૂલ કરે, ચોરી કરે તો તે ય કબૂલ 


કરી લે છે. આલોચના તો ગજબનો પુરુષ હોય ત્યાં જ થાય. હિન્દુસ્તાનનો 
કંઈ અજાયબ “*સ્ટેજ'માં ફેરફાર થઈ જશે ! (૧૪૧) 


ર૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


(૮) બવી જનરેશન, હેલ્ધી માઈન્ડવાળી ! 


દાદાશ્રી : રવિવારે તમારા નજીકમાં જ સત્સંગ હોય છે તો કેમ આવતા 
નથી ? 


પ્રશ્નકર્તા : રવિવારે ટી.વી. જોવાનું હોયને, દાદા ! 


દાદાશ્રી : ટી.વી.ને તમારે શું સંબંધ ? આ ચશ્માં આવ્યાં છે તો ય 
ટી.વી. જુઓ છો ? આપણો દેશ એવો છે કે ટી.વી. ના જોવું પડે, નાટક ના 
જોવું પડે, બધું આ અહીં ને અહીં રસ્તા પર થયા કરે છે ને ? 

પ્રશ્નકર્તા : એ રસ્તે પહોચીશું ત્યારે એ બંધ થશેને ? 

દાદાશ્રી : કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં એ જ કહી ગયા કે મનુષ્યો અનર્થ 


ટાઈમ વેડફી રહ્યા છે. કમાવા માટે નોકરીએ જાય એ તો કંઈ અનર્થપૂર્વકનું ના 
કહેવાય. જ્યાં સુધી પેલી દ્રષ્ટિ મળે નહી ત્યાં સુધી આ દ્રષ્ટિ છૂટે નહીં ને ? 


લોક શરીરે ગંધાતો કાદવ ક્યારે ચોપડે ? એને લહાય બળે ત્યારે એવું 
આ ટી.વી., સિનેમા, બધું ગંધાતા કાદવ કહેવાય. એમાંથી કશો સાર ના 
નીકળે. અમને ટી.વી. જોડે ભાંજગડ નથી. દરેક વસ્તુ જોવાની છૂટ હોય છે. 
પણ એક બાજુ પાંચ ને દસ મિનિટે ટી.વી. હોય ને એક બાજુ પાંચ ને દસ 
મિશિટે સત્સંગ હોય. તો શું ગમે ? અગિયાર વાગે પરીક્ષા હોય ને અગિયાર 
વાગે જમવાનું હોય તો શું કરો ? એવી સમજણ હોવી જોઈએ ! 


ન 


પ્રશ્નકર્તા : રાતે મોડે સુધી ટી.વી. જોતાં હોય એટલે પછી સૂવે જ 
નહીંને ? 

દાદાશ્રી : પણ ટી.વી. તો તમે વેચાતું લાવ્યા, ત્યારે જુએને ? તમે ય 
છોકરાંઓને ફટવ્યાં છે ને બધા. આ તમે માબાપે છોકરાંઓને ફટવ્યાં છે અને ટી.વી. 
લાવ્યા પાછાં ! એ તોફાન નહોતું તે પાછું વધાર્યું તોફાન. (૧૪૨) 

નવું પેન્ટ પહેરીને અરીસામાં જો જો કર્યા કરે. અલ્યા, અરીસામાં શું 
જુએ છે ? આ કોની નકલ કરે છે. તે તો જુઓ ? અધ્યાત્મવાળાની નકલ 
કરી કે ભૌતિકવાળાની નકલ કરી ? જો ભૌતિકવાળાની નકલ કરવી હોય તો 


આ પેલા આફ્કિના છે, એમની કેમ નથી કરતાં ? પણ આ તો સાહેબ જેવા 
લાગીએ... એટલે નકલો કરી. પણ તારામાં બરકત તો છે નહિ ! શાનો 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૨૭ 


'સાહેબ' થવા ફરે છે ? પણ સાહેબ થવા માટે આમ અરીસામાં જુએ, પટિયાં 
પાડ પાડ કરે. ને પોતે માને કે હવે ઓલરાઈટ થઈ ગયો છું. પાછો પાટલુન 
પહેરીને આમ પાછળ થબોકા માર માર કરે. અલ્યા, શું કામ વગર કામનો 
માર માર કરે છે ?! કોઈ બાપો ય જોનાર નથી, સહુ સહુના કામમાં પડ્યા 
છે. સહુ સહુની ચિંતામાં પડ્યા છે. 


તને જોવા નવરું ય કોણ છે ? સહુ સહુની માથાફૂટમાં પડ્યા છે. પણ 
પોતાની જાતને શું ય માની બેઠાં છે ? (૧૪૪) 

જૂની પેઢીવાળાં જો છોકરાંઓને કચકચ કરતાં હોય તો હું એને પૂછું 
કે તમે નાના હતા ત્યારે તમારા બાપ કશું તમને કહેતા હતા કે ? ત્યારે કહેશે, 
બાપા ય કચકચ કરતા હતા. એ બાપાને પૂછીએ તમે નાના હતા ત્યારે ? 
તો કહેશે, અમારા બાપા ય કચકચ કરતા હતા. એ આ “આગે સે ચલી આયી 
છે'. અલ્લાની કૂણી જેવું, આગે સે ચલી આયી! 


છોકરો જૂની વાત સ્વીકારવા તૈયાર નથી. એટલે આપણે બધા, વાંધા 
પડી ગયા છે. બાપને હું મોર્ડન થવાનું કહું છું, તો થતા નથી. એ શી રીતે 


ગ 


થાય ? મોર્ડન થવું એ કંઈ સહેલી વાત નથી. (૧૪૯) 


આપણો દેશ યુઝલેસ થઈ ગયો, જે એટલો બધો તિરસ્કાર, હલકી 
નાતનો. પાટીદાર વાણિયાની જોડે બ્રાહ્મણો બેસે નહીં ને બ્રાહ્મણની જોડે 
વાણિયો બેસે નહીં. ઊંચા હાથે પ્રસાદ આપે. પણ અત્યારની આ પ્રજા હેલ્ધી 
માઇન્ડવાળી છે, બહુ સરસ છે ! 


છોકરાંઓ માટે સારી ભાવના જ કર્યા કરોને. એ બધા સંજોગો ભેગા 
થઈ જશે. બાકી આ છોકરાંઓમાં કશું વળે એવું નથી. છોકરાં વળશે, પણ 
તે એની મેળે કુદરત વાળશે. છોકરાં સારામાં સારાં છે. કોઈ કાળે નહોતાં એવાં 
છોકરાં છે અત્યારે. 


શું ગુણો હશે તે હું એવું કહું છું કે કોઈ કાળે નહોતાં એવાં ગુણો છે ! 


2 ગ૩ 2: ગડ 


કોઈ જાતનો બિચારાંને તિરસ્કાર નથી, કશું નથી. ખાલી મોહી, ભટકભટક 


કરે છે સિનેમામાં ને બધે. અને પહેલાનાં કાળમાં તે તિરસ્કાર એટલા બધા 
કે બ્રાહ્મણનું છોકરું પેલાને અડે નહીં. છે અત્યારે કશી ભાંજગડ ? 


પ્રશ્નકર્તા : એવું કંઈ નથી. જરા ય નથી. 


૨૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : તે બધો ચોખ્ખો થઈ ગયો માલ અને લોભે ય નથી, માનની 
એ પડી નથી. અને પેલો અત્યાર સુધી તો બધો જૂઠ્ઠો માલ. માની-ક્રોધી- 
લોભી ! અને આ તો મોહી બિચારાં, જીવડાં જેવા છે. 


પ્રશ્નકર્તા : આપ કહો છો કે અત્યારની જનરેશન હેલ્ધી માઈન્ડની છે 
અને બીજી બાજુ જુઓ તો બધા વ્યસની છે ને બધા કેટલું બધું છે. 


દાદાશ્રી : ભલે એ વ્યસની દેખાય, પણ એમને બિચારાંને રસ્તો ના 
મળે ને તો શું થાય માણસ ? એમનું માઈન્ડ હેલ્ધી છે. 


પ્રશ્નકર્તા : હેલ્ધી માઈન્ડ એટલે શું ? 


ગ 


દાદાશ્રી : હેલ્ધી માઈન્ડ એટલે મારાં-તારાંની બહુ ના પડેલી હોય અને 
અમે તો નાના હતા ને, ત્યાંથી બહાર કોઈકનું કશું પડેલું હોય, કંઈક આપો 
તે લઈ લેવાની ઇચ્છા. કોઈકને ત્યાં ગયા જમવા, તો થોડું વધારે ખઈએ, ઘેર 
ખાતાં હોય તેના કરતાં. નાના છોકરાંથી માંડીને ઠેઠ ધૈડિયાંઓ સુધી બધા 
મમતાવાળા. (૧૫૬) 


અલ્યા, આ ડબલબેડ તે હિંદુસ્તાનમાં હોતાં હશે ? કઈ જાતના 
જાનવરો છે ? હિન્દુસ્તાનના સ્ત્રી-પુરુષો કોઈ દહાડો ભેગા એક રૂમમાં 
હોતા જ નથી ! હંમેશાં જુદી જ રૂમમાં રહેતા હતા ! તેને બદલે આ જો 
તો ખરાં !! અત્યારે આ બાપ જ બેડરૂમ કરી આપે, ડબલબેડ ! તે પેલાં 
સમજી ગયાં કે આ દુનિયા આવી જ ચાલ્યા કરે છે. તમને ખબર છે કે 
પહેલાં સ્ત્રી-પુરુષોની જુદી રૂમોમાં પથારીઓ રહેતી હતી. તમને ખબર નથી. 
એ બધું મેં જોયેલું આ. તમે એ ડબલ બેડ જોયેલા ? હેં ? શું કહે છે ? 
(૧૫૮) 
(૯) મધર-ફાધરની ફરિયાદો ! 


એક ભઈ કહે છે, અમારો ભત્રીજો રોજ નવ વાગે ઊઠે છે. ઘરમાં 
કશું કામ થતું નથી. પછી ઘરનાં બધાં માણસોને પૂછયું કે આ વહેલો નથી 
ઊઠતો એ તમને બધાને નથી ગમતું ? ત્યારે બધાં ય કહે છે કે અમને નથી 
ગમતું, છતાં ય એ વહેલો ઊઠતો જ નથીને. મેં કહ્યું કે સૂર્યનારાયણ આવ્યા 


પછી તો ઊઠે છે કે નથી ઊઠતો ? ત્યારે કહે છે કે ત્યાર પછી ય એક કલાકે 
ઊઠે છે. એટલે મેં કહ્યું કે સૂર્યનારાયણની ય મર્યાદા નથી રાખતો ? માટે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૨ર્૯ 


તો એ બહુ મોટો માણસ હશે ને ? નહીં તો લોક તો સૂર્યનારાયણ આવતા 
પહેલાં પોતે ઊઠી જાય, પણ આ તો સૂર્યનારાયણને ય નહીં ગાંઠતો. પછી 
એ લોકો કહે છે, હવે તમે કંઈક ઠપકો આપો. મેં કહ્યું કે અમારે ઠપકો ના 
અપાય. અમે ઠપકો આપવા નથી આવ્યા. અમે સમજણ આપવા આવ્યા 
છીએ. અમારો ઠપકાનો વેપાર જ નહીં. અમારે તો સમજણ આપવાનો 
વેપાર. પછી એ છોકરાંને કહ્યું કે દર્શન કરી લે, પછી બોલજે કે દાદા, મને 
વહેલું ઊઠવાની શક્તિ આપો. એટલું કરાવ્યા પછી ઘરનાં બધા માણસોને 
કહ્યું કે હવે એ ચાના ટાઈમે ના ઊઠે તો આપણે પૂછવું કે ઓઢાડું ભઈ તને. 
વખતે શિયાળાની ઠંડી છે તે ઓઢવું હોય તો ઓઢાડું. એટલે મશ્કરી ખાતર 
નહીં, રીતસરનું એને આપણે ઓઢાડવું. ઘરનાં માણસોએ એવું કર્યું. તે છ 
મહિનામાં એટલો બધો વહેલો ઊઠે છે એ ભઈ, કે ઘરનાં બધા માણસોની 
બૂમ મટી ગઈ. (૧૬૯) 


પ્રશ્નકર્તા : આજના છોકરાંઓ ભણવા કરતાં રમતમાં ધ્યાન વધારે 
આપે છે, તેઓને ભણતર તરફ દોરવાં તેમની પાસેથી કેવી રીતે કામ લેવું, 
જેથી છોકરાંઓ પ્રત્યે કંકાસ ઊભો ના થાય ? 


દાદાશ્રી : ઈનામની યોજના કાઢો ને. છોકરાને કહીએ કે પહેલો નંબર 
આવશે તેને આટલું ઈનામ આપીશ અને છઠ્ઠો નંબર આવશે તેને આટલું 
ઈનામ. અને પાસ થશે તેને આટલું ઈનામ. કંઈક એને દેખાડો. હમણે તરત 
જ વેપાર થાય અને તેમાં નફો થાય એવું કંઈક દેખાડો એને તો લલકારશે. 
બીજો રસ્તો શું કરવાનો ? નહીં તો પ્રેમ રાખો. જો પ્રેમ હોય ને તો છોકરાં 
બધું ય માને. મારી જોડે છોકરાંઓ બધું ય માને છે. હું જે કહું એ કરવા તૈયાર 


છે. નહીં તો પછી આપણે એને સમજણ પાડ પાડ કરવી પડે. પછી જે કરે 
સાચું. (૧૭૧) 


ગ 


ક 


પ્રશ્નકર્તા : મૂળ પ્રશ્ન એમ છે કે છોકરાંઓને આપણે ઘણી રીતે 


સમજાવીએ ભણવા માટે. પણ આપણે કહીએ તો ય એ લોકો સમજતાં નથી, 
આપણું સાંભળતા નથી. 


દાદાશ્રી : ના, તે નથી સાંભળતા એટલે મા થતાં આવડ્યું નહીં તેથી. 
મા થતાં આવડે તો કેમ ના સાંભળે ? કેમ એનો છોકરો માનતો નથી ? ત્યારે 
કહે, “એના મા-બાપનું એણે માન્યું જ નહોતું ને. 


૩૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 
પ્રશ્નકર્તા : દાદા, એમાં વાતાવરણનો દોષ ખરો કે નહિ ? 


દાદાશ્રી : ના, વાતાવરણનો દોષ નહીં. મા-બાપને મા-બાપ થતાં જ 
આવડ્યું નથી. મા-બાપ થવું એ તો બહુ મોટામાં મોટી જવાબદારી છે, 
વડાપ્રધાન થવું એ જવાબદારી ઓછી હોય. 


પ્રશ્નકર્તા : એ કઈ રીતે ? 


દાદાશ્રી : વડાપ્રધાન થવાનું એ તો લોકોનું ઓપરેશન થવાનું. આ તો 
પોતાનાં છોકરાંનું જ ઓપરેશન થવાનું. ઘરમાં પેસીએ બાબો-બેબી બધાં ખુશ 
ખુશ થઈ જાય. અને અત્યારે તો છોકરાં શું કહે ? “અમારા ફાધર ના આવે 
તો સારું ઘરમાં.' અલ્યા મૂઆ, શું થાય ત્યારે ? (૧૭૨) 


તેથી આપણે લોકોએ કહ્યુંને કે ભઈ, સોળ વર્ષ પછી, અમુક વર્ષ પછી 
ફ્રેંડ તરીકે સ્વીકારજો એમ કહ્યું, નથી કહ્યું ? ફ્રૅડલી ટોનમાં હોય તો આપણો 
ટોન સારો નીકળે. નહીં તો રોજ બાપ થવા જઈએ ને, તો ભલીવાર આવે 
નહીં. ચાલીસ વર્ષનો થઈ ગયો હોય અને આપણે બાપ થવા ફરીએ, તો શું 
થાય ? (૧૭૬) 


પ્રશ્નકર્તા : પણ દાદા, ઘરડાં માણસ પણ આપણી સાથે એવું વર્તન 
કરે, એમના મંતવ્યો પેલાં જૂનાં બંધાઈ ગયાં હોય, તો પણ કેવી રીતે આપણે 
એમની સાથે હેન્ડલ કરવું જોઈએ ? કેવી બુદ્ધિથી ? 


ન 


દાદાશ્રી : આ ગાડીને પંકચર પડે, ખરે ટાઈમે ઉતાવળ હોય ને, તો 
આપણે પછી એના વ્હિલને માર-માર કરવું ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. 


દાદાશ્રી : ખરે ટાઈમે ઉતાવળ હોય ને, ગાડીને પંકચર પડ્યું. તો 
વ્ડિલને કંઈ મરાય ? એ તો ઝટપટ સાચવીને આપણે કામ કરી લેવાનું. ગાડી 
તો બિચારી પંકચર પડે જ. એમ ધૈડા માણસનામાં પંક્ચર પડે જ. આપણે 
સાચવી લેવાનું. ગાડીને માર માર કરાય ? (૧૭૭) 


પ્રશ્નકર્તા : બે દિકરાઓ અંદર અંદર લડતા હોય. આપણે જાણીએ કે 
આ કોઈ સમજવાનું નથી. તો ત્યાં આપણે શું કરવું ? 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૩૧ 


રે કેક 


દાદાશ્રી : એક ફેરો બન્નેને બેસાડીને કહી દેવું કે માંહ્યોમાંહ્ય વઢવામાં 
ફાયદો નહીં, લક્ષ્મી જતી રહેશે. 


ન્‌ 


પ્રશ્નકર્તા : પછી એ માનવા જ તૈયાર ન હોય તો શું કરવું, દાદા ? 


ન્‌ * 


દાદાશ્રી : રહેવા દેવું. જેમ છે તેમ રહેવા દો. 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાઓ આપસમાં લઢે, એમાંથી મોટું થઈ જાય, આપણે 
એમ કહીએ કે આ કેમ થઈ ગયું આમ ? 


દાદાશ્રી : એમને ઉપદેશ લેવા દોને, આપસમાં લઢીને એમની મેળે 
જ ખબર પડશે, ભાન થશે ને ? આમ આંતર આંતર કરીએ ને, ત્યાં સુધી 
ઉપદેશ મળે નહીં. જગત તો જોયા કરવા જેવું છે ! (૧૭૭) 


કોઈનાં છોકરાં જ નથી હોતાં આ બધાં, આ તો માથે પડેલી જંજાળ 
છે, એટલે આપણે મદદ કરવી એમની. પણ મહી ડ્ામેટિક રહેવું. (૧૭૮) 


પહેલું ફરિયાદ કરવા કોણ આવે ? કળિયુગમાં તો ગુનેગાર હોય, તે 
જ પહેલો ફરિયાદ કરવા આવે ! અને સત્યુગમાં જે સાચો હોય તે પહેલા 
ફરિયાદ કરવા આવે. આ કળિયુગમાં ન્યાય કરનારા પણ એવા કે જેનું પહેલું 
સાંભળ્યું એના પક્ષમાં બેસી જાય ! (૧૭૮) 


ઘરમાં ચાર છોકરાં હોય. તેમાં બેની કંઈ ભૂલ ના હોય તો ય બાપ 
એમને ટૈડકાય ટૈડકાય કરે અને બીજા બે ભૂલો કર્યા જ કરે, તો પણ એને 
કંઈ ના કરે. આ બધું એની પાછળના 'રૂટકોઝ'ને લઈને છે. પોતાને ઘેર 
બે છોકરાં હોય, પણ બેઉ સરખાં લાગવાં જોઈએ. આપણે કોઈના પક્ષમાં 


ન 


હોઈશું કે “આ મોટો જરા દયાળ છે ને આ નાનો કાચો પડી જાય છે.' તો 


ગ ગ 
ન્‌ 


એ બધું બગડી ગયું. બેઉ સરખાં લાગવાં જોઈએ. તમને હજુ પેલો પક્ષ રહ્યો 


ગ 


? (૧૭૯) 


ઉઊક 
ત17 


પ્રશ્નકર્તા : બાબો જલદી થોડી થોડી વારે રીસાઈ જાય છે. 


દાદાશ્રી : મોંઘા બહુને ? મોંઘા બહુ એટલે પછી શું થાય ? બેબી સસ્તી 


ગ ગ 


તે રીસાય નહીં બિચારી. 


પ્રશ્નકર્તા : આ રીસાવાનું શાથી થતું હશે, દાદા ? 


૩૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : આ પેલા ફરી બોલાવે એટલે. મારી પાસે રીસાય જોઈએ ? 
કોઈ રીસાયેલું જ નહીં મારી જોડે. ફરી બોલાવું જ નહીં ને ! ફરી બોલાવું 
નહીં. ખાય કે ના ખાય તો ય ફરી બોલાવું નહીં. એ હું જાણું કે કુટેવ પડી 
જાય ઊલટી, વધારે કુટેવ પડી જાય. ના, ના, બાબા જમી લે, બાબા જમી લે. 
અરે, એની મેળે ભૂખ લાગશે એટલે બાબો જમશે. ક્યાં જવાનો છે ? તમારે 
આવું ના કરવું પડે, એમ તો અમને તો બીજી કળાઓ આવડે. બહુ આડું થયું 
હોય, તો ભૂખ્યું થાય તો ય ના ખાય. એટલે અમે પાછા એના આત્મા સાથે 
મહીં વિધિ મૂકોએ પછી. તમારે આવું ના કરવું. તમે તો જે કરો છો એ કરો. 
બાકી રીસાય નહીં મારી જોડે ! ને રીસાઈને શું કાઢે ? 


પ્રશ્નકર્તા : માટે શીખવાડોને દાદા એ કળા. કારણ કે આ રીસાવાનું- 
મનાવાનું તો બધાને રોજનું હોય દાદા. તો આ ચાવી એકાદી આપી દો તો 
બધાને ઊકેલ આવી જાય ને ? 


દાદાશ્રી : એ તો આપણે બહુ ગરજાવ હોય ત્યારે એ રીસાય. એટલી 
બધી ગરજ શી વળી ? 


ન્‌ ૦ 


પ્રશ્નકર્તા : એટલે શું, ના સમજાયું, બહુ ગરજાવ હોય ત્યારે રીસાય ? 
કોને ગરજ હોય ? 


દાદાશ્રી : સામાને ગરજ. આ રીસાનારો માણસ, સામાને એની ગરજ 
હોય ત્યારે રીસાય. 


પ્રશ્નકર્તા : એટલે આપણે ગરજ જ નહીં દેખાડવાની. 


દાદાશ્રી : ગરજ હોય જ નહીં. ગરજ શેની વળી તે ? કર્મના ઉદયે 
જે બનવાનું હશે એ બનશે, એની ગરજ કેટલી રાખવાની ? અને પાછાં કર્મના 
ઉદય જ છે. ગરજ દેખાડવાથી હઠે ચઢે ઊલટું. (૧૭૯) 

પ્રશ્નકર્તા : નાનાં બાળકોને ગુસ્સો દૂર કરવા ટૂંકાણમાં કેવી રીતે 
કહેવું ? 


દાદાશ્રી : એમનો ગુસ્સો દૂર કરીને શું ફાયદો ? 


પ્રશ્નકર્તા : ઝઘડે નહીં આપણી જોડે. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૩૩ 


ન 


દાદાશ્રી : એના માટે તો દવા બીજી કરવા કરતાં એના મા-બાપે 
ગુસ્સાનો દેખાવ ન દેખે એવી રીતે રહેવું જોઈએ. એ દેખીને થાય છે કે 
મારા ફાધર કરે છે, હું એના કરતાં સવાયો ગુસ્સો કરું ત્યારે ખરો. એ તો 
તમારે બંધ કરી દો, તો એની મેળે બંધ થઈ જશે. આ મેં બંધ કર્યો છે, મારો 
બંધ થઈ ગયો છે, તો કોઈ મારી જોડે કરતું જ નથી. હું કહું કે ગુસ્સે થાવ 
તો પણ નહીં થતાં. છોકરાઓ ય નહીં થતાં, હું મારીશ તો ય નહીં થાય 


ન 


ગુસ્સે. (૧૮૧) 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાને સારા માર્ગે વાળવા મા-બાપની ફરજ તો પૂરી 
પાડવી જોઈએને, એટલે ગુસ્સો તો કરવો પડે ને ? 


ન 


દાદાશ્રી : ગૃસ્સો શું કરવાં કરવો પડે ? એમ ને એમ સમજાવીને 


ગ 
શિ પ 


કહેવામાં શું વાંધો છે ? ગુસ્સો તમે કરતા નથી. ગુસ્સો થઈ જાય છે તમને. 
કરેલો ગુસ્સો એ ગુસ્સો ગણાતો નથી. આપણે જાતે કરીએ ગુસ્સો, એ તો 
આપણે દબડાવીએ એ નહીં, એ ગુસ્સો ન કહેવાય. એટલે ગુસ્સો કરજો. પણ 


ગુસ્સે થઈ જાવ છો તમે. ગુસ્સો કરતા હોઈએ તો વાંધો નહીં. (૧૮૧) 
પ્રશ્નકર્તા : ગુસ્સે થઈ જવાનું કારણ શું ? 


દાદાશ્રી : વિકનેસ. એ વિકનેસ છે ! એટલે એ પોતે ગુસ્સે થતો નથી. 
એ ગુસ્સે થઈ ગયા પછી પોતાને ખબર પડે છે, આ સાલું ખોટું થઈ ગયું, 
આવું ના થવું જોઈએ. એટલે એના હાથમાં કાબૂ નથી. આ મશીન ગરમ થઈ 
ગયું છે, રેઈઝ થઈ ગયું છે. એટલે આપણે તે ઘડીએ જરા ઠંડું રહેવું. એની 
મેળે ટાઢું થાય એટલે હાથ ઘાલવો. (૧૮૨) 

છોકરાઓ જોડે તમે ચિડાઓ તો એની નવી લોન લીધી કહેવાય. કારણ 
કે ચિડાવાનો વાંધો નથી, પણ તમે પોતે ચિઢાઓ છો તે વાંધો છે. 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાઓ છે તે વઢીએ નહીં ત્યાં સુધી શાંત જ ના થાયને, 
એટલે વઢવું પડેને ? 


દાદાશ્રી : ના, વઢવાને માટે વાંધો નથી. પણ જાતે વઢો છો એટલે 
તમારું મોઢું બગડી જાય છે, એટલે જવાબદારી છે. તમારું મોઢું બગડે નહીં 
ને વઢોને, મોઢું સારું રાખીને વઢો, ખૂબ વઢો ! તમારું મોઢું બગડે છે એટલે 


તમે જે વઢવાનું છે તે તમે અહંકાર કરીને વઢો છો ! 


૩૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


શ જ મુ 


પ્રશ્નકર્તા : તો તો છોકરાંઓને એમ લાગે કે આ ખોટું ખોટું વઢે છે ? 


દાદાશ્રી : તો એ એટલું જાણે તો બહુ થઈ ગયું. તો એને અસર પડશે, 
નહીં તો અસર જ નહીં પડે. તમે ખૂબ વઢો એટલે એ જાણે કે આ નબળા 
માણસ છે. એ લોકો મને કહે છે, અમારા ફાધર બહુ નબળા માણસ છે, બહુ 


ન 


ચિડાય-ચિડાય કરે છે. (૧૮૩) 


ન 


પ્રશ્નકર્તા : એવું વઢવાનું ના થવું જોઈએ કે આપણને પોતાને જ મનમાં 


વિચારો આવ્યા કરે અને પોતાને અસર રહ્યા કરે | 


દાદાશ્રી : એ તો ખોટું છે. એવું વઢવાનું ના થવું જોઈએ. વઢવાનું 


સુપરફલુઅસ, જેમ કે આ નાટકમાં લઢે છે એવી રીતનું હોય. નાટકમાં લડે 


છે, “કેમ તું આમ કરું છું ને આમ તેમ' બધું બોલે, પણ મહીં કશું ય ના 
દોય એવું વઢવાનું હોય. (૧૮૬) 


ન 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાંઓને કહેવા જેવું લાગે તો વઢીએ, તો એને દુઃખ 
પણ લાગે તો શું કરવું ? 


દાદાશ્રી : પછી આપણે અંદર માફી માગી લેવી. આ બેનને વધારે પડતું 
કહેવાઈ ગયું હોય ને દુઃખ થઈ ગયું હોય તો તમારે બેનને કહેવું કે, માફી 
માગું છું. એવું ના કહેવા જેવું હોય તો અતિક્રમણ કર્યું એટલે અંદરથી 
પ્રતિક્રમણ કરો. તે તમે તો “શુદ્ધાત્મા' છો. તે તમારે ચંદુલાલને કહેવું કે 
“પ્રતિક્રમણ કરો. તમારે બેઉ જુદા ભાગ રાખવા.' આપણે ખાનગીમાં અંદર 
પોતાની જાતને બોલીએ કે “સામાને દુઃખ ના થાય' એવું બોલજો. અને તેમ 
છતાં છોકરાને દુઃખ થાય તો ચંદુભાઈને કહીએ કે “પ્રતિક્રમણ કરો.” 

પ્રશ્નકર્તા : પણ આપણાથી નાનો હોય, આપણો દિકરો હોય તો એ 
કેમ માફી માંગવી ? 


દાદાશ્રી : અંદરથી માફી માંગવી. હૃદયથી માફી માંગવી. દાદા આમ 
દેખાય અને એમની સાક્ષીએ આલોચના-પ્રતિક્રમણ-પ્રત્યાખ્યાન એ છોકરાનાં 
કરીએ તો તરત પહોંચી જાય. (૧૮૬) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણે કોઈને વઢીએ, પણ એના સારા માટે વઢતાં હોઈએ. 
હવે છોકરાંને વઢીએ તો એ પછી પાપ ગણાય ? 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૩૫ 


દાદાશ્રી : ના. એ પુણ્ય બંધાય. છોકરાના હિતને માટે વઢીએ, મારીએ 
તો ય પુણ્ય બંધાય. એ ક્રોધ કરેલાનું પુણ્ય બંધાય છે. ત્યાં ભગવાનને ઘેર 
તો અન્યાય હોય જ નહીં ને ? છોકરાને હિતને માટે પોતાને અકળામણ થઈ, 
છોકરો આવું કરે છે એટલા માટે અકળામણ થઈ અને એ છોકરાના હિતને 
માટે એને બે ધોલો મારી, તો ય એનું પુણ્ય બંધાય. એવું જો એ પાપ ગણાતું 
હોય તો આ ક્રમિકમાર્ગના બધા સાધુ- આચાર્યો કોઈ મોક્ષે જ ના જાય. આખો 
દહાડો શિષ્ય જોડે અકળાયા કરે, પણ બધું પુણ્ય બંધાય. કારણ કે પારકાના 
હિતને માટે એ ક્રોધ કરે છે. પોતાના હિતને માટે ક્રોધ કરવો એનું નામ પાપ. 
તે ન્યાય કેવો સરસ છે આ ! કેટલું બધું ન્યાયી છે ! ભગવાન મહાવીરનો 
ન્યાય કેવો સુંદર છે, એ ન્યાય તો ધર્મનો કાંટો જ છે ને !! 

એટલે છોકરાંને વઢતાં હોય, મારતાં હોય એના ભલા માટે તો પુણ્ય 
બંધાય. પણ એનાં જો પાછા ભાગ પડે. “હું બાપ છું, એને તો જરા મારવું 
પડે' એવો બાપનો ભાવ મહીં આવ્યો હોય તો પાછું પાપ બંધાય. એટલે જો 
સમજણ ના હોય તો પાછું ભાગ પડી જાય !! 


એટલે બાપ છોકરા પર અકળાય તો તેનું ફળ શું આવે ? પુણ્યૈ બંધાય. 
પ્રશ્નકર્તા : બાપ તો અકળાય, પણ છોકરો સામે અકળાય તો શું થાય ? 


દાદાશ્રી : છોકરો પાપ બાંધે. ક્રમિક માર્ગમાં “જ્ઞાની પુરુષ' શિષ્ય ઉપર 
અકળાય તો એનું જબરજસ્ત પુણ્ય બંધાય, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય. એ 
અકળામણ કંઈ નકામી જતી નથી. નથી એમનાં છોકરાં, નથી એમને 
લેવાદેવા, છતાં શિષ્ય ઉપર અકળાય છે ! 


આપણે અહીં વઢવાનું બિલકુલ નહીંને ? વઢવાથી માણસ ચોખ્ખું કહે 
નહીં ને પછી કપટ કરે. આ બધા કપટ તેથી ઊભાં થયાં છે જગતમાં ! 
વઢવાની જરૂર નથી જગતમાં. છોકરો સિનેમા જોઈને આજે આવ્યો હોય અને 
આપણે તેને વઢીએ તો બીજે દા'ડે બીજું કંઈ કહીને, મારી સ્કૂલમાં કંઈક હતું 
તેમ કરીને સિનેમા જોઈ આવે ! જેના ઘરમાં મા કડક હોય તેના છોકરાને 
વ્યવહાર ના આવડે. (૧૮૮) 


પ્રશ્નકર્તા : બહુ પેપ્સી પીએ, બહુ કોક પીવે, ચોકલેટ બહુ ખાય ત્યારે 
વઢું. 


૩૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : તે વઢવાની શી જરૂર, એને સમજણ પાડીએ કે બહુ ખાવાથી 
નુક્સાન થશે. તને કોણ વઢે છે ? આ તો ઉપરીપણાનો અહંકાર છે ખોટો. 
“મા' થઈને બેઠાં મોટાં !! મા થતાં આવડતું નથી અને છોકરાને વઢ-વઢ 
કર્યા કરે આખો દહાડો ય ! એ તો સાસુ વઢતી હોય ને ત્યારે ખબર પડે. 
છોકરાને વઢવાનું કોઈને સારું લાગતું હોય ! છોકરાને ય મનમાં એમ થાય 
કે આ સાસુ કરતાં ય ભૂંડી છે. એટલે વઢવાનું બંધ કરી દે છોકરાને. ધીમે રહીને 
સમજણ પાડવી કે આ ના ખવાય, શરીર તારું બગડશે અમથું. (૧૯૧) 


એ ખોટું કરતો હોય, તો એને ધીબ ધીબ કરવાનો ના હોય. ખોટું કરતો 
હોય અને એને ધીબ ધીબ કરીએ તો શું થાય ? એક જણ તો લુગડાં ધુએ 
એમ ધોતો'તો. અલ્યા મૂઆ ! બાપ થઈને આ છોકરાની આ દશા શું કરે છે ? 
ઘો ક 


જ અ 


ને, તે કહે, “મોટો થઉં એટલે તમને મારું, જોઈ લો.' મહીં નિયાણું કરી નાખે 
! 


એ ! પછી એને માર માર જ કરે રોજ મોટો થઈને પછી! (૧૯૬) 
મારવાથી જગત ના સુધરે, વડાવાથી કે ચિઢાવાથી કોઈ સુધરે નહીં. કરી 
બતાવવાથી સુધરે છે. જેટલું બોલ્યા તેટલું ગાંડપણ. (૧૯૯) 


એક ભાઈ હતા. તે રાત્રે બે વાગે શું શું કરીને ઘેર આવતા હશે તેનું 
વર્ણન કરવા જેવું નથી. તમે જાણી જાઓ. તે પછી ઘરમાં બધાંએ નિશ્ચય કર્યો 
કે આમને વઢવું કે ઘરમાં પેસવા ના દેવા ? શો ઉપાય કરવો ? તે તેનો અનુભવ 
કરી આવ્યા. મોટાભાઈ કહેવા ગયા, તો એ મોટાભાઈને કહે કે, “તમને માર્યા 
વગર છોડીશ નહીં.' પછી ઘરનાં બધાં મને પૂછવા આવ્યા કે, “આનું શું કરવું ? 
આ તો આવું બોલે છે.' ત્યારે મૅ ઘરનાંને કહી દીધું કે, “કોઈએ તેને અક્ષરે 
ય કહેવાનું નહીં. તમે બોલશો તો એ વધારે “ફ્રંટ' થઈ જશે, અને ઘરમાં પેસવા 
નહીં દો તો એ બહારવટું કરશે. એને જ્યારે આવવું હોય ત્યારે આવે ને જ્યારે 
જવું હોય ત્યારે જાય. આપણે રાઈટે ય નહીં બોલવાનું ને રોંગે ય નહીં 
બોલવાનું. રાગે ય નહીં રાખવાનો ને દ્વેષે ય નહીં રાખવાનો. સમતા રાખવાની, 
કરણા રાખવાની.” તે ત્રણ-ચાર વર્ષ પછી એ ભાઈ સરસ થઈ ગયો ! આજે 
એ ભાઈ ધંધામાં બહુ મદદરૂપ થાય છે ! જગત નાકામનું નથી, પણ કામ 
લેતાં આવડવું જોઈએ. બધા જ ભગવાન છે, અને દરેક જુદા જુદા કામ લઈને 


બેઠા છે, માટે ના ગમતું રાખશો નહીં. (૨૦૦) 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૩૭ 


એક માણસ સંડાસના બારણાંને લાતો માર માર કરતો હતો. મેં કહ્યું 
કે કેમ લાતો મારો છો ? ત્યારે કહે છે કે બહુ સાફ કરું છું, તો ય ગંધાય 
છે. ખૂબ સાફ કરું છું તો ય ગંધાય છે. બોલો, હવે એ મૂર્ખાઈ કેટલી બધી 
કહેવાય ? જાજરૂના બારણાને લાતો મારીએ તો ય ગંધાય છે. તેમાં ભૂલ 


કોની ? (૨૦૧) 


કેટલાક તો છોકરાને માર માર કરે, આ મરાતી હશે ચીજ ?! આ તો 
ગ્લાસવેર છે. ગ્લાસવેર તો ધીમે રહીને મૂકાય. ગ્લાસવેરને આમ ફેંકે તો ? 
હેન્ડલ વીથ કેર ! એટલે ધીમે રહીને મૂકવાનું. હવે આવું ના કરાય.(૨૦૪) 


એવું છે, કે આ તો અત્યારનાં છોકરાઓની ચિંતા આપણે કરવી જોઈએ. 
પણ ગયા અવતારમાં છોકરાં હતાં, તેનું શું કર્યું ? દરેક અવતારમાં બચ્ચાં મૂકી 
મૂકીને આવ્યા છે, જે અવતારમાં આવ્યાને તે અવતારમાં બચ્ચાં મૂકી મૂકીને 
આવ્યો છે, તે નાના નાના આવડાં રખડી જાય એવું મૂકીને આવ્યો છે. ત્યાંથી 
જવાનું જરા ય ગમતું નહોતું તો ય ત્યાંથી આવ્યા. પછી ભૂલી ગયો ને પાછાં 
આ અવતારમાં બીજા બચ્ચાં ! એટલે બચ્ચાંનો કકળાટ શું કરવા કરો છો ? 
ધર્મને રસ્તે વાળી દો એમને, સારાં થઈ જશે. (૨૦૯) 


એક છોકરો તો, એવો આડો હતો, તે કડવી દવા પાય, તે પીવે નહીં, 
ઉતારે નહીં ગળે એવો આડો થયેલો. ત્યારે એની માએ બહુ પાકો હતી. એ 
તો જેમ છોકરું આડું હોય તો એની મા કંઈ કાચી હોય કે ! તે માએ શું 
કર્યું, નાક દબાવ્યું. તે હુડહુડ કરીને ઊતરી ગયું. એટલે છોકરો વધારે પાકો 
થઈ ગયો. એટલે બીજે દહાડે જ્યારે પાતી હતી ને, ત્યારે મા નાક દબાવા 
ગઈ, તો આણે ફૂઉઉઉ કરીને આંખમાં ફેંક્યું ! આ તો આની આ કવૉલિટી ! 
પેટમાં નવ મહિના નફામાં રહે વગર ભાડે અને વળી પાછા ઉપરથી પાછા 
ફૂંકારા મારે, મૂઆ ! વિધાઉટ એની રેન્ટ નાઈન મન્થ |! (૨૨૧) 


એક બાપ અમને કહેતા હતા કે “આ મારો ત્રીજા નંબરનો છોકરો બહુ 
જ ખરાબ છે. બે છોકરા સારા છે.” મેં કહ્યું, “આ ખરાબ છે, તો તમે શું 
કરશો ?' ત્યારે કહે, “શું કરે બળ્યું આ ? પણ બે છોકરાને મારે કશું કહેવું 
નથી પડતું અને આ ત્રીજા છોકરા માટે મારી આખી જીંદગી જ ખરાબ થવા 
માંડી છે' મેં કહ્યું, “શું કરે છે એ છોકરો તમારો ?” ત્યારે એ કહે, “રાત્રે દોઢ 
વાગે આવે છે, દારૂ ઢીંચીને આવે મૂઓ. મેં કહ્યું, “પછી તમે શું કરો છો ?” 


૩૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દેખાડું તો એ ગાળો ભાંડે. હું છેટો 
રહીને બારીમાં રહીને જોયા કરું કે શું કરે છે !' ત્યારે મેં કહ્યું, “દોઢ વાગે 
ઘરે આવીને પછી શું કરે છે ? ત્યારે કહે છે, “ખાવા કરવાની કશી વાત નહીં 
કરવાની, આવીને પથારી એની કરી આપવાની, મહીં સૂઈ જવાનું એણે તરત 
અને સૂઈ જાય છે ને, તરત નાખોરાં બોલે છે.” ત્યારે મેં કહ્યું, “તમારી શી 
દશા થાય છે ? ત્યારે એ કહે, “એ સૂઈ જાય ને તરત ઊંઘી જાય નફિકરો' 


ન 


મેં કહ્યું, “'તો ફિકર કોણ કરે છે ?' ત્યારે કહે, “તે તો હું જ કરુ છું.' 


ત્યારે કહે, “હું જોઉ છું, જો એને મોઢું 


ગ 


પછી કહે છે, “મને તો આખી રાત ઊંઘ નહીં આવતી, એનો આ વેશ 
જોઈને.' મેં કહ્યું, “આ દોષ તમારો છે. એ તો સૂઈ જાય છે નિરાંતે. તમારો 
દોષ તે તમે ભોગવો છો. આ પૂર્વભવે શીખવાડનારો તું, આ દારૂનું વ્યસન. 
પેલાને શીખવાડીને ખસી ગયા. શા હારું શીખવાડે ? લાલચના માટે. તે આ 
ગયા અવતારે ફટવ્યો છે, ઊંધે રસ્તે ચઢાવ્યો છે. તે એ શીખવાડ્યાનું ફળ 
આવ્યું આ ફેરે. તે હવે ફળ નિરાંતે ભોગવો ! તે ભોગવે એની ભૂલ. જો પેલો 
ઢોંગરો તો સૂઈ ગયો છે ને નિરાંતે ? અને બાપ આખી રાત ઉપાધિ કરતો 
કરતો, પાછો દોઢ વાગે જાણે ય ખરો. આવેલો છે, જાણે ને બોલાય નહીં 
પાછો. બોલે તો કહે, આવડી ગાળો આપે અને સૂઈ જાય તો પાછો નાખોરા 
હડહડાટ બોલે. પાછો સીગરેટ પીઈને સૂઈ જાય નિરાંતે. જોને કોના બાપની 
પડેલી છે ? તે ભોગવે પેલો. ભૂલ એની. (૨૨૨) 


વહુ જાણે કે સસરા પેલા રૂમમાં બેઠા છે. એટલે વહુ બીજા જોડે વાત 
કરે કે 'સસરામાં જરાક અક્કલ ઓછી છે.' હવે આપણે તે ઘડીએ ત્યાં આગળ 
ઊભા હોય તો આપણને આ સાંભળવામાં આવે. તો આપણી મહીં એ રોગ 
પેઠો. તો ત્યાં આપણે શો હિસાબ કાઢવાનો કે આપણે પેલા રૂમમાં ત્યાં બેઠા 
હોત તો શું થાત ? તો કશો રોગ ઊભો ના થાત. એટલે અહીં આવ્યા તે 
ભૂલનો રોગ છે ! આપણે એ ભૂલ ભાંગી નાખીએ. આપણે એમ માનોને 
કે ત્યાંજ બેઠા હતા. ને આ નહોતું સાંભળ્યું એટલે એ ભૂલ ભાંગી નાખીએ. 


મહાવીર ભગવાનની ય પાછળ તો લોકો બોલતા હતા. એ તો બોલે 
લોક. આપણે આપણી ભૂલ ભાંગી નાંખવી. એને ફાવે એવું બોલે અને 
આપણા કર્મના ઉદય હોય, તો જ એનાથી આવું બોલાય. આપણા ઉદય રાશી 
હોય તો જ બોલાય. (૨૨૩) 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૩૯ 


છોકરાંનો અહંકાર જાગે, ત્યાર પછી તેને કશું કહેવાય નહીં અને 
આપણે શું કામ કહીએ ? ઠોકર વાગશે તો શીખશે. છોકરાં પાંચ વર્ષનાં 
થાય ત્યાં સુધી કહેવાની છૂટ. અને પાંચથી સોળ વર્ષવાળાને વખતે બે ટપલી 
મારવી ય પડે. પણ વીસ વર્ષનો જુવાન થયા પછી એનું નામે ય ન લેવાય, 
કશું અક્ષરે ય બોલાય નહીં, બોલવું એ ગુનો કહેવાય. નહીં તો કો'ક દહાડો 
બંદૂક મારી દે. (૨૨૫) 


“વણમાગી સલાહ આપવી નહીં' એવું અમે લખ્યું છે ખરું ! એટલે કોઈ 
કહે, આપણને પૂછે, તો આપણે સલાહ આપવી અને તે ઘડીએ આપણને ઠીક 
લાગે એવું આપણે કહી છૂટવું અને સલાહ આપ્યા પછી આપણે એમ કહીએ 
કે તમને અનુકૂળ આવે એમ કરજો. અમે તો આ તમને કહી છૂટીએ. એટલે 
એને પછી કંઈ ખરાબ લાગે એવી વસ્તુ નથી. એટલે આપણે આ જે બધું 


ન 


કરવાનું છે ને એની પાછળ વિનય રાખવાનો છે. 


ક્‌ ઝર 


આ કાળમાં ઓછું બોલવું એના જેવું એકે ય નથી. આ કાળમાં બોલ 


ગ 
પુ રે ય ક દ બ! 


પથ્થર જેવા વાગે એવા નીકળે છે, અને દરેકના એવા જ હોય. એટલે 


બોલવાનું ઓછું કરી નાખવું સારું. કોઈને કશું કહેવા જેવું નથી. કહેવાથી વધારે 


ગ ગ 
ર ક જે જન ર્‌ 


બગડે છે. એને કહીએ કે, “ગાડીએ વહેલો જા.' તો એ મોડો જાય અને કશું 


ના કહીએ તો ટાઈમે જાય. આપણે ના હોઈએ તો બધું ચાલે એવું છે. આ 
તો પોતાનો ખોટો અહંકાર છે. જે દહાડાથી છોકરાં જોડે કચકચ કરવાનું તમે 
બંધ કરશો, તે દહાડાથી છોકરાં સુધરશે. તમારા બોલ સારા નીકળતા નથી, 
એનાથી સામો અકળાય છે. તમારો બોલ એ સંઘરતો નથી, ઊલટા એ બોલ 
પાછાં આવે છે. આપણે તો છોકરાંને ખાવાનું-પીવાનું બનાવી આપીએ ને 
આપણી ફરજ બજાવીએ, બીજું કહેવા જેવું નથી. કહેવાથી ફાયદો નથી, એવું 
તમને તારણ નીકળે છે ? છોકરાં મોટાં થયાં છે એ કંઈ દાદરેથી પડી જાય 
છે ? તમે તમારો આત્મધર્મ શું કરવા ચૂકો છો ? આ છોકરાં જોડેનો તો 
“રિલેટિવ' ધર્મ છે. ત્યાં ખોટી માથાકૂટ કરવા જેવી નથી. કકળાટ કરો છો, 
તેના કરતાં મૌન રહેશો તો વધારે સારું રહેશે. કકળાટથી તો પોતાનું મગજ 
બગડી જાય ને સામાનું પણ બગડી જાય. (૨૨૬) 


એ તમને ખરાબ કહે, તમે એમને ખરાબ કહો. અને પછી વાતાવરણ 
દૂષિત થતું ચાલ્યું અને પછી ભડકા થશે આમાં. એટલે તમારે એમને સારાં 


૪૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


કહેવા, કઈ દ્રષ્ટિએ ? એક દ્રષ્ટિ મનમાં સમજી લો કે “આફટર ઓલ હી ઇઝ 


છ શિ ન્ય 


એ ગુડ મેન.' (અંતે તો એ સારા માણસ છે.) (૨૨૮) 


પ્રશ્નકર્તા : અથડામણ જ્યારે થાય ત્યારે છોકરાંઓ સાથે કેવું વર્તન 
કરવું ? 


દાદાશ્રી : રાગ-ટ્રેષ ના થવો જોઈએ, એણે કંઈ બગાડ્યું હોય કે 
નુકસાન કર્યું હોય, તો ય એની ઉપર ઠ્વેષ ના થવો જોઈએ અને એને 
“શુદ્ધાત્મા' રીતે જોવો જોઈએ બસ. રાગ-દ્વેષ ના થાય એટલે બધો નિવેડો 
આવી ગયો અને આપણું જ્ઞાન રાગ-દ્રેષ ના થાય એવું છે. (૨૨૮) 


આપણું મન સહેજ ગૂંચાય, તે એ ગૂંચ બીજાની નહીં, આપણી જ. 
એટલે આપણે સમજી જવું કે આ ગૂંચ આપણી છે. શાથી ગૂંચ પડી ? એ 
આપણને જોતાં ના આવડ્યું તેથી, આપણે 'શુદ્ધાત્મા' જ જોવો. ગૂંચ આપણે 
ભાંગી નાખવાની. “હું શુદ્ધાત્મા છું', બીજું બધું “વ્વવસ્થિત' છે. આ “સોલ્યુશન' 
મેં આપ્યું છે. (૨૨૯) 


ન 


એ, આવ્યા પછી કંટાળીએ તો ચાલે નહીં, તે પહેલાં ચેતીએ. ભેગાં 
રાખશો તો ક્લેશ ઊભા થશે અને એનું જીવન બગડશે અને આપણું બગાડશે. 
જો પ્રેમ જોઈતો હોય તો એને જુદો રાખી અને પ્રેમ સાચવો, નહીં તો જીવન 
બગાડશો. નહીં તો આમાં પ્રેમ ઘટી જશે. હંમેશાં એની વાઈફ આવી હોય 
ને, તો આપણે એમ ભેગો રાખવા જઈએ તો વાઈફનું કહેલું એ માનશે, તમારું 
નહીં માને. અને વાઈફ કહેશે, કે “આજ તો બા છે તે આવું બોલતાં હતાં 
અને તેવું બોલતાં હતાં.' ત્યારે કહે, “હા, બા એવા જ છે.' એ ચાલ્યું તોફાન. 
છેટેથી બધું સારુ. (૨૩૪) 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાં પરદેશ છે એ યાદ આવ્યા ડરે, ચિંતા થાય છે એમની. 


દાદાશ્રી : એ છોકરાંઓ તો ત્યાં ખાઈ-પીને મઝા કરતાં હશે, બાને 
યાદ પણ ના કરતાં હોય અને આ બા અહીં ચિંતા કર્યા કરે, આ કોના ઘરની 
વાત ? 


પ્રશ્નકર્તા : એ છોકરાંઓ ત્યાંથી લખે છે કે તમે અહીં આવી જાવ. 


દાદાશ્રી : હા, પણ જવું કંઈ આપણા હાથમાં છે ? એના કરતાં આપણે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૪૧ 


ન * 


જ જેમ છે તેમ ગોઠવી દઈએ, એ શું ખોટું ? એનું એને ઘેર, આપણું આપણે 
ઘેર ! આ પેટે અવતાર થયો માટે કંઈ એ બધાં આપણાં છે ? આપણાં હોય 
તો. આપણી જોડે આવે. પણ કોઈ આવે આ દુનિયામાં ? (૨૩૫) 


ઘરમાં પચાસ માણસ હોય, પણ આપણને ઓળખતાં આવડ્યું નહીં, 


એટલે ડખો થયાં કરે, એને ઓળખવા જોઈએ ને ? કે આ ગુલાબનો છોડ 
છે કે આ તો શેનો છોડ છે, એવી તપાસ ના કરવી જોઈએ ? 


પહેલાં શું હતું ? સત્યુગમાં એક ઘેર બધાં ગુલાબ અને બીજાને ઘેર 
બધા મોગરા, ત્રીજાને ઘેર ચંપો ! અત્યારે શું થયું છે એક ઘરે મોગરો છે, 
ગુલાબ છે ! જો ગુલાબ હશે તો કાંટા હશે અને મોગરો હશે તો કાંટા નહીં 
હોય, મોગરાનું ફૂલ સફેદ હશે, પેલાનું ગુલાબી હશે, લાલ હશે. એમ દરેક 
જુદા જુદા છોડવા છે અત્યારે. આપને સમજમાં આવી એ વાત ? 


સત્યુગમાં જે ખેતરાં હતા તે કળિયુગમાં બગીચારૂપે થયું છે ! પણ એને 


જોતાં નથી આવડતું, એનું શું થાય ? જેને જોતાં ના આવડે તેને દુઃખ જ પડે 
ને ? તે આ જગતની દ્રષ્ટિ નથી આ જોવાની. કોઈ ખરાબ હોતું જ નથી. આ 
મતભેદ તો પોતાના અહંકાર છે. જોતા નથી આવડતું તેના અહંકાર છે. જોતાં 
આવડે તો દુઃખ જ નથી. મને આખી દુનિયા જોડે મતભેદ નથી પડતો. મને 
જોતાં આવડે છે કે ભઈ, આ ગુલાબ છે કે આ મોગરો છે. આ પેલો ધતૂરો 
છે કે કડવી ગીલોડીનાં ફૂલ છે, એવું બધું ઓળખું પાછો. (૨૩૯) 


આ પ્રકુતિ ઓળખતા નથી. એટલે મેં પુસ્તક લખ્યું છે, “ધર બગીચો 
થયો છે. માટે કામ કાઢી લો આ વખતમાં.' આ પોતે જો નોબલ હોય અને 
છોકરો ચીકણો હોય તો કહેશે, “અલ્યા, સાવ ચીકણો છે, મારો એને.' એને 
એ મારી-ઠોકીને એની જેમ નોબલ કરવા માંગે, ના થાય. એ માલ જ જુદો 
છે. મા-બાપ પોતાના જેવા કરવા માંગે. અલ્યા, એને ખીલવા દો. એની 
શક્તિઓ શું છે ? ખીલવો. કોનામાં કયો સ્વભાવ છે એ જોઈ લેવાનો. મૂઆ 
લડો છો શેના માટે ? 

એટલે આ બગીચો ઓળખવા જેવો છે. બગીચો કહું છું તે ત્યારે લોકો 
તપાસ કરે છેને, પછી છોકરાને ઓળખે છે. પ્રકૃતિને ઓળખને મૂઆ ! 
ઓળખી જાને એકવાર છોકરાને અને પછી એ પ્રમાણે વર્ત ને ? એની પ્રકૃતિ 


૪૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


જોઈને વર્તએ તો શું થાય ? ભાઈબંધની પ્રકૃતિને એડજસ્ટ થાય છે કે નહીં 
થતા ? એવું પ્રકૃતિને જોવી પડે, પ્રકૃતિ ઓળખવી પડે. ઓળખીને પછી 
ચાલીએ. તો ઘરમાં ભાંજગડ ના થાય. નહીં તો બધાને, મારી-ઝુડીને મારા 
જેવા જ થાવ, કહે છે. શી રીતે થાય તે પેલાં ? (૨૪૩) 


આખું જગત આવું વ્યવહાર જ્ઞાન ખોળે છે અને આ ધર્મ નથી. આ 
સંસારમાં રહેવાનો ઉપાય છે. સંસારમાં રહેવાનો, એડજસ્ટ થવાનો ઉપાય છે. 
“વાઈફ જોડેનાં એડજસ્ટમેન્ટ કેમ લેવાં ? છોકરા જોડે એડજસ્ટમેન્ટ કેમ 
લેવાં ? તેના ઉપાય છે. 


ઘરમાં ભાંજગડો થાય, તે આ વાણીના શબ્દો એવા છે કે બધાને 
ભાંજગડો મટી ગઈ. એટલે આ વાણીથી બધું રાગે પડે છે. જેનાથી દુઃખ જાય 
એ વાણી ખોળે છે લોકો. કારણ કે કોઈએ આવા ઉપાય જ નથી બતાવ્યા 


ન્‌ 


ને | સીધા એપ્લાય થાય એવા ઉપાય જ નથીને ! (૨૪૭) 
(૧૦) શંકાનાં શ્‌ળ ! 


એક માણસ મારી પાસે આવતો. તે એને એક છોડી હતી. તેને મેં 
પહેલેથી જ સમજાવ્યું હતું કે આ તો કળિયુગ છે, એમાં કળિયુગની અસર 
છોડીને ય થાય. માટે ચેતતો રહેજે. તે એ માણસ સમજી ગયો અને જ્યારે 
એની છોડી બીજા જોડે નાસી ગઈ. ત્યારે એ માણસે મને યાદ કર્યો. ને મારી 
પાસે આવ્યો ને કહેવા લાગ્યો. “તમે કહી હતી તે વાત સાચી. જો તમે મને 
આવી વાત ના જણાવી હોત તો મારે ઝેર પીવું પડત.' આવું છે આ જગત 
પોલંપોલ. જે થાય તે સ્વીકાર્ય કરી લેવું પડે. એમાં તે કંઈ ઝેર પીવાય ? ના 
મૂઆ ! એ તો તું ગાંડો ગણાઈશ. આ તો કપડાં ઢાંકોને આબરૂ રાખે છે અને 


ક ત" સ 


કહે છે કે અમે ખાનદાન ! (૨૪૯) 


એક અમારો ખાસ સગો હતો, તેને ચાર છોડીઓ હતી. તે જાગૃત બહુ. 
તે મને કહે, “આ છોડીઓ મોટી થઈ, કોલેજમાં ગઈ, તે મને વિશ્વાસ નથી 
રહેતો.” ત્યારે મેં કહ્યું, “જોડે જજો. કોલેજમાં જોડે જઈએ અને એ કોલેજમાંથી 
નીકળે ત્યારે પાછળ આવજે.' એ તો એક દહાડો જઈશ. પણ બીજી વખત 
શું કરીશ ? વહુને મોકલજે (!) અલ્યા, વિશ્વાસ ક્યાં રાખવો ને ક્યાં રાખવો 
નહીં એટલું ય નથી સમજતો ? અહીંથી આપણે કહી દેવાનું, “બેન જો, આપણે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૪૩ 


સારા માણસ, આપણે ખાનદાન, કુળવાન છીએ.' આમ એને આપણે ચેતવી 
દેવાનું. પછી જે બન્યું એ “કરેક્ટ'. શંકા નહીં કરવાની. કેટલાક શંકા કરતા 
હશે ? જે જાગ્રત હોય તે શંકા કર્યા કરે. એવો સંશય રાખે ક્યારે પાર આવે ? 


માટે ગમે તેવી શંકા તો ઉત્પન્ન થતાં પહેલાં જ તેને ઉખાડીને ફેકી 
દેવી. આ તો આ છોડીઓ બહાર ફરવા જાય, રમવા જાય, એની શંકા કરે. 
અને શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે ત્યાં સુખ આપણને બહુ વર્તે ખરું ? (૨૫૦) 


એટલે કોઈ ફેરો છોડી રાતે મોડી આવે તો પણ શંકા ના કરીએ, શંકા 
કાઢી નાખીએ, તો કેટલો ફાયદો કરે ? વગર કામની ભડક રાખ્યાનો શો અર્થ 
છે ? એક અવતારમાં કશો ફેરફાર થવાનો નથી. પેલી છોકરીઓને વગર 
કામનું દુઃખ દેશો નહીં, છોકરાંઓને દુઃખ દેશો નહીં. ફક્ત મોઢે એમ કહેવું 
ખરું કે, “બેન તું બહાર જાય છે તે મોડું ના થવું જોઈએ. આપણે ખાનદાન 
ગામનાં, આપણને આ શોભે નહીં. માટે આટલું મોડું ના કરશો.' આમતેમ 
બધી વાતચીત કરવી, સમજાવીએ કરીએ. પણ શંકા કર્ય પાલવે નહીં કે “કોની 
જોડે ફરતી હશે, શું કરતી હશે.' અને પછી રાતે બાર વાગે આવે તો ય પાછું 
બીજે દહાડે કહેવાનું કે, “બેન, આવું ના થવું જોઈએ !' તેને જો કાઢી મૂકીએ 
તો એ કોને ત્યાં જશે એનું ઠેકાણું નહીં. ફાયદો શેમાં ? ઓછામાં ઓછું 
નુક્સાન થાય એમાં ફાયદો ને ? એટલે મેં બધાને કહ્યું છે કે મોડી આવે તો 
ય છોડીઓને ઘરમાં પેસવા દેજો, એમને કાઢી ના મૂકશો. નહીં તો બહારથી 
કાઢી મેલે, આ કડક મિજાજના લોકો એવા ખરા કે ? કાળ કેવો વિચિત્ર છે ! 
કેટલી બળતરાવાળો કાળ છે !! ને પાછો આ કળિયુગ છે, એટલે ઘરમાં 
બેસાડીને પછી સમજાવવું. (૨૫૫) 


ક 


પ્રશ્નકર્તા : હવે સામો કોઈ આપણા ઉપર સંશય રાખે તો એનો કેવી 
રીતે પોતે ઉકેલ લાવે ? 


દાદાશ્રી : એ સંશય રાખે છે એવું આપણે જ્ઞાન જ ભૂલી જવાનું. એ 
જે જ્ઞાન છે આપણને, એ જ્ઞાન જ ભૂલી જવાનું. 

પ્રશ્નકર્તા : એને આપણા પર સંશય આવ્યો હોય, તો આપણે પૂછવું 
પડે કે કેમ સંશય આવ્યો ? 


દાદાશ્રી : પૂછવામાં મજા જ નહીં. એ પૂછવું નહીં. આપણે તરત જ 


«5 ૩૩ 


૪૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


સમજી જવું કે આપણો કંઈક દોષ છે. નહીં તો શંકા કેમ આવી ? (૨૫૬) 


“ભોગવે એની ભૂલ' એ વાક્ય લગાડી દીધું કે ઉકેલ આવી ગયો. શંકા 
કરનાર છે તે ભોગવે છે કે શંકા જેની પર થાય છે તે ભોગવે છે, એ જોઈ 
લેવું. (૨૫૭) 


(૧૧) વારસામાં છોકરાંને કેટલું ? 


પ્રશ્નકર્તા : પુણ્યના ઉદયે, જોઈએ તેના કરતાં વધારે લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ 
થાય તો ? 


દાદાશ્રી : તો વાપરી નાખવી. છોકરાં હારું બહુ રાખવી નહે. એમને 
ભણાવવા, ગણાવવા, બધું કમ્પ્લીટ કરી, એમને સર્વિસે લગાવી દીધાં. એટલે 
પછી એ ડાળે (કામે) લાગ્યાં, એટલે બહુ રાખવી નહિ. એટલું ધ્યાન રાખવાનું 
કે જેટલું આપણી જોડે આવે એટલું જ આપણું. (૨૫૯) 


પ્રશ્નકર્તા : આ ભાઈ અહીંથી જોડે જોડે લઈ જઈ શકશે ખરા ? 


દાદાશ્રી : હવે શું લઈ જાય ? જોડે હતું તે અહીં વાપરી ખાધું ? હવે 
આ કંઈક મોક્ષનું મારી પાસેથી આવીને મળે તો દહાડો વળે. હજુ જિંદગી 
છે, હજી લાઈફ ટર્ન કરે, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. 


ત્યાં લઈ જવામાં કઈ વસ્તુ આવે છે ? અહીં જે તમે વાપર્યું તે બધું 
ગટરમાં ગયું. તમારા મોજશોખ માટે, તમારા રહેવા માટે જે બધું કરો, એ બધું 
ગટરમાં ગયું. ફક્ત પારકાં માટે જે કંઈ કર્યું, એટલો જ તમારો ઓવરડ્રાફટ 


ન 


છે. (૨૬૦) 

એક માણસે મને પ્રશ્ન કર્યો કે “છોકરાંને કશું ના આપવું ? મેં કહ્યું, 
“છોકરાંને આપવાનું. આપણા બાપે આપણને આપ્યું એ બધું જ આપવું. વચલો 
જે માલ છે તે આપણે ફાવે ત્યાં ધર્માદામાં વાપરી નાખીએ.' 


પ્રશ્નકર્તા : અમારા વકીલના કાયદામાં ય એવું ખરું કે વડીલોપાર્જિત 
પ્રોપર્ટી (મિલકત) ખરી તે છોકરાંને આપવી જ પડે, અને સ્વોપાર્જિત તેની 
અંદર બાપને જે કરવું હોય તે કરે. 


ક કિ 


દાદાશ્રી : હા, જે કરવું હોય તે કરે. હાથે જ કરી લેવું. આપણો માર્ગ 


ગ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૪પ 


7૫૦ 
ટ-ન- 


કહે છે કે તારો પોતાનો હોય તે માલ તું જુદો કરીને વાપર, તો તે તારી 
ડે આવે. કારણ કે આ “જ્ઞાન' લીધા પછી હજુ એક-બે અવતાર બાકી રહ્યા 


જોડે જોઈશે ને ? બહારગામ જઈએ છીએ તો થોડાં ઢેબરાં લઈ જઈએ 


ન 


તે 
એ. તો આ ના જોઈએ બધું ? 


હન ૨/૮ 


રઝ 


એટલે છોકરાને તો ફક્ત શું આપવા-કરવાનું. એક ફ્લેટ આપવાનો. 
આપણે રહેતા હોઈએ તે. તે ય હોય તો આપવું. આપણે બતાવી દેવું કે “ભઈ, 
અમે ના હોઈએ કે તે દહાડે તારું, ત્યાં સુધી માલિકો મારી ! ગાંડા કરીશ 
તો કાઢી મેલીશ, કહીએ. વહુ સાથે કાઢી મેલીશ. અમે છીએ ત્યાં સુધી તારું 
નહિ. અમારા ગયા પછી બધું તારુ. વીલ બધું કરી નાખવું. આપણા બાપે 
આપ્યું હોય એટલું આપણે એને આપવાનું. એટલો હક્કદાર છે. ઠેઠ સુધી 
છોકરાને મનમાં એમ રહે કે હજુ કે “બાપા પાસે હજુ પચાસેક હજાર છે.' 
આપણી પાસે હોય તો લાખ. પણ એ મનમાં જાણે કે ૪૦-૫૦ હજાર આપશે. 
એ લાલચમાં રાખવો ઠેઠ. એની વહુને કહેશે, “જા, ફર્સ્ટ ક્લાસ બાપાને જમાડ, 
ચા-નાસ્તા લાવ.' રોફભેર રહેવું આપણે. એટલે આપણા બાપાએ જે કંઈ 
ઓરડી આપી હોય તે એને આપી દો. (૨૬૨) 


કોઈ જોડે લઈ જવા દેતા નથી. આપણને બાળે છે જતી વખતે. તો પછી 
છોકરાં માટે બહુ મૂકી જાય તો ? છોકરાં માટે બહુ મૂકી જાય તો છોકરાં શું 
કરે ? હવે ધંધા-નોકરી કરવાની જરૂર નથી. પીવાનું રાખે અને નિરાંતે એમાંથી 
દારૂડિયા થાય બધાં. કારણ કે સોબત એવી મળી આવે પછી. આ દારૂડિયા 
જ થયેલા છે ને બધાં ? એટલે છોકરાંને તો આપણે પધ્ધતસરનું આપવું જોઈએ. 
આ વધારે આપીએ તો દુરૂપયોગ થાય. હંમેશાં જોબ (નોકરી)માં જ રહે એવું 
કરી આપવું જોઈએ. નવરો પડે તો દારૂ પીવે ને ? (૨૬૩) 


કોઈ બીઝનેસ એને ગમતો હોય તો કરી આપવો. ક્યો ધંધો ગમે છે 
તે પૂછી અને એને જે ધંધો ઠીક લાગે એ કરી આપવાનો. અને પચ્ચીસ-ત્રીસ 
હજાર બેંકના લઈ આપવા. લોન ઉપર તે ભર્યા કરે એની મેળે અને થોડાક 
આપણે આપી દેવા. એને જોઈતી હોય તેમાં અડધી રકમ આપણે આપવી 
ને અડધી બેંકની લોન ભર્યા કરે. એટલે પચ્ચીસ હજારની કહીએ બેંકમાંથી 
લોન લે. એ લોન તું હપ્તા ભરજે, કહીએ. એટલે હપ્તા ભરે, એ છોકરો ડાહ્યો 
થાય. (ર૬૬) 


૪૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


એટલે છોકરાને રીતસર પધ્ધતિસર આપી અને બીજું સારે રસ્તે આપણે 
લોકોનાં સુખને માટે વાપરી દેવું. લોકોને સુખ કેમ પડે, લોકોના દિલ ઠારવાથી, 
એ તમારી જોડે આવશે મિલકત. આમ રોકડું નથી આવતું, પણ આ ઓવરડ્રાફટ 
રીતે આવે છે. રોકડું તો જવા જ ના દે ને ત્યાં આગળ ! આમ ઓવર્ડ્રાફટ 
કરે, લોકોને ખવડાવી દે, બધાનું દિલ ઠારે, કોઈને અડચણ હોય તો ભાંગે. 
આ રસ્તો છે આગળથી ડ્ાફટ મોકલવાનો. એટલે પૈસાનો સદઉપયોગ કરો. 
વરીઝ-બરીઝ કરવાની નહીં. ખાવો-પીવો, ખાવા-પીવામાં અડચણ ના કરો. 
એટલે હું કહું છું કે, “વાપરી નાખો, ને ઓવરડ્રાફટ લો. (૨૭૧) 


મેં એમના છોકરાને પૂછયું કે તમારા બાપાએ આ બધી મિલકત કરી 
છે, તે તમારા માટે કરી છે, પોતડીઓ પહેરીને ! ત્યારે કહે છે, “તમે અમારા 
બાપાને ઓળખતા જ નથી.' મેં કહ્યું કે, “કેમ ? ત્યારે કહે છે કે, “જો અહીંથી 
લઈ જવાનું હોત ને, તો મારા બાપા, અહીં લોકોની પાસે દેવું કરીને દસ લાખ 
લઈ જાત. આવા પાકા છે ! દસ લાખનું દેવું કરીને જાય એવા છે, માટે બહુ 
મનમાં રાખવા જેવા નથી આ.' એટલે એના છોકરાએ જ મને આવી સમજણ 
પાડી. મેં કહ્યું કે, “હવે સાચી વાત મળી મને ! હું શું જાણવા માંગું છું એ 
મને મળી ગયું. (૨૭૨) 


એકનો એક છોકરો છે તે વારસદારને સોપ્યું. ભઈ આ બધું તારું, હવે 
અમે બે છે તે ધર્મ કરીએ. આ મિલકત બધું એનું જ છે ને, એવું બોલશો 
તો ફજેતો થશે ! કારણકે એને મિલકત આપવાથી શું થાય ? પેલા ભઈ 
મિલકત આપીને ઊભા રહે, એકનો એક છોકરો. એટલે પછી છોકરો પેલા 
બે જણને સાથે રાખે. પણ છોકરો એક દહાડો કહેશે, “તમને અક્કલ નથી, 
તમે એક જગ્યાએ બેસી રહો અહીં આગળ તે.' એટલે તે ઘડીએ પેલાના 
મનમાં એમ થાય કે આ મેં આને ક્યાં હાથમાં લગામ આપી ? એ પસ્તાવો 
થાય ને, એના કરતાં આપણે કૂંચી આપણી પાસે રાખવી. (૨૭૪) 


આમણે એમના છોકરાને કહ્યું કે, બધી મિલકત એને આપવાની છે. 
ત્યારે એ કહે છે કે, તમારી મિલકતની મેં આશા રાખી નથી. એ તમને જ્યાં 
યુઝ કરવી હોય ત્યાં કરજો. પછી તો કુદરતનું નિર્માણ એ જુદી વસ્તુ છે. પણ 
નિશ્ચય આવો એનો અભિપ્રાય આપી દીધો છે ને, એટલે થઈ ગયો સર્ટિફાઈડ 
અને મોજ-શોખ કશું રહ્યું નથી હવે. (૨૮૮) 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૪૭ 


(૧૨) મોહના મારથી મર્યા અનંતીવાર ! 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાં મોટાં થશે, પછી આપણા રહેશે કે નહીં એ કોને 
ખબર ? 


દાદાશ્રી : હા, તે કોઈ આપણું કોઈ કશું રહેતું હશે ? આ દેહ જ 
આપણો નથી રહેતો તો ! આ દેહ જ લઈ લે છે પછી આપણી પાસેથી. કારણ 
કે પારકી ચીજ આપણી પાસે કેટલા દહાડા રહે ? (૨૯૨) 


એ મોહને લીધે તો “પપ્પાજી, પપ્પાજી' એવું બાબો બોલે, એટલે 
પપ્પાજી ઊંચો ને ઊંચો ચઢતો જાય. ને બાબો “મમ્મી, મમ્મી' કરે એટલે 
પેલી મમ્મી ય ઊંચે ચઢતી જાય. પપ્પાજીની મૂંછો ખેંચે તો ય પપ્પો બોલે 
નહીં. આ નાનાં છોકરાં તો બધું બહુ કામ કરે. એ પપ્પા-મમ્મીનો ઝઘડો 
થયેલો હોય ને તો એ બાબો જ લવાદ તરીકે નિકાલ કરી આપે. ઝઘડો તો 
હંમેશાં થવાનો જ ને ? સ્ત્રી-પુરુષને અમથી ભાંજગડ તો પડ્યા જ 
કરવાનીને ? તો બાબો કેવી રીતે નિકાલ કરી આપે ? સવારમાં પેલાં ચા 
પીતા ના હોય, જરા રીસાયા હોય, તો પેલી બઈ બાબાને શું કહેશે ? કે 
જા પપ્પાજીને કહે “મારી મમ્મી ચા પીવા બોલાવે છે, પપ્પાજી ચાલો.' એટલે 
આ છોકરો પપ્પાજી પાસે જઈને બોલ્યો કે “પપ્પાજી, પપ્પાજી' કે પેલો બધું 
ભૂલી જાય ને તરત ચા પીવા આવે. એવી રીતે બધું ચાલ્યા કરે. “પપ્પાજી' 
બોલ્યો કે જાણે ઓહોહો ! જાણે શું યે મંત્ર બોલ્યો ! અલ્યા, હમણે તો કહેતો 
હતો કે મારે ચા નથી પીવી ? (૨૯૨) 


કોઈ કોઈનો છોકરો થયો નથી વર્લ્ડમાં. આખા વર્લ્ડમાં એવો કોઈ 
છોકરો ખોળી લાવો કે જેની જોડે બાપ ત્રણ કલાક લડે અને છોકરો કહેશે, 
“હે પૂજ્ય પિતાશ્રી, આપ ગમે તેટલું લડો તો ય તમે ને હું એક જ છીએ.' 
એવું બોલે એવો છોકરો ખોળી લાવશો ? આ તો અડધો કલાક ટેસ્ટમાં લીધો 
હોય ત્યાર પહેલાં તો ફૂટી જાય. આ બંદુકિયો ટેટો ફૂટતાં વાર લાગે, પણ 
આ તરત ફૂટી જાય. જરા વઢવા માંડીએ તે પહેલાં ફૂટી જાય કે ના ફૂટી 
જાય ? (૨૯૩) 

છોકરો “પપ્પાજી, પપ્પાજી' કરે તો તે કડવું લાગવું જોઈએ. જો મીઠું 


ન 


લાગ્યું તો એને ઉછીનું સુખ લીધું કહેવાય. એ પછી દુઃખરૂપે પાછું આપવું 


૪૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


પડશે. છોકરો મોટો થશે, ત્યારે તમને કહેશે કે, “તમે અક્કલ વગરના છો.' 
ત્યારે થાય કે આમ કેમ ? તે પેલું તમે ઉછીનું લીધું હતું તે પાછું લે છે. માટે 
પહેલેથી ચેતો. અમે તો ઉછીનું સુખ લેવાનો વ્યવહાર જ મૂકી દીધેલો. અહો, 
પોતાના આત્મામાં અનંત સુખ છે ! એ મૂકીને આ ભયંકર ગંદવાડામાં 
પડવાનું ? (૨૯૫) 


તે એક ધૈડાં માજી હતાં, સિત્તેર વર્ષનાં બહાર આવીને કકળાટ કરવા 
માંડ્યાં. બળ્યો, આ સંસાર ખારો દવ જેવો, મને તો આ ગમતો જ નથી. હે 
ભગવાન ! તું મને લઈ લે. ત્યારે કો'ક છોકરો હતો ને તે કહે છે, માજી 
રોજ કહેતાં હતાં, બહુ સારો છે ને આજ ખારો કેમ થઈ ગયો ? રોજ મીઠો 
દરાખ જેવો લાગતો હતો. અને આજ ખારો કેમ થઈ ગયો છોકરાએ પૂછયું, 
ત્યારે કહે, બળ્યો, મારી જોડે કકળાટ કરે છે છોકરો અને ઘડપણમાં પણ કહે 
છે, તું જતી રહે અહીંથી. (૨૯૭) 


આ કાળમાં ઉપકારી ઘેર બેઠાં જન્મ્યાં છે. પહેલાં ખોળવા જવાં પડતાં 
હતાં બહાર અને ઉપકારી ઘેર બેઠાં જન્મ્યાં છે એટલે નિરાંતે છોકરો આપે 
એટલું લઈ લેવું. 


અને મહાવીર ભગવાનને ય ઉપકારી મળતા નહોતા. આર્ય દેશમાં 
ઉપકારી મળતા નહોતા. તે પછી અનાર્યમાં વિચરવું પડ્યું, સાઈઠ માઈલ છેટે 
અને આપણે તો ઘેર બેઠાં ઉપકારી છે. છોકરો કહેશે, અમારે મોડું-વહેલું થાય 
તો તમારે કચકચ ના કરવી. તમારે સૂવું હોય તો સૂઈ રહો છાનામાના. હવે 
સૂઈ રહીશ કહીએ, હું ના જાણું આવું તેવું, નહીં તો માંડત જ નહીં આ. માંડ્યું 
તો માંડ્યું કડીએ હવે. આ પહેલી ખબર ના પડે ને આપણને, તે પહેલાં તો 
માંડી દઈએ અને પછી ફસાઈએ ! 


પ્રશ્નકર્તા : ના ગમતું આવે એને આત્માના ઉપયોગમાં લેવાનું, એવો 
અર્થ થયો ? 


દાદાશ્રી : ના ગમતું આવે તે આત્માના હિતકર જ હોય. એ આત્માનું 
વીટામીન જ છે. ભીંસ આવી કે તરત આત્મામાં રહે ને ? હમણે કોઈ ગાળ 
ભાંડે ને તે ઘડીએ એ સંસારમાં ના રહે પોતાના આત્મામાં જ એક થઈ જાય. 
પણ જેણે આત્મા જાણ્યો છે તેને ! (૨૯૮) 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૪૯ 
પ્રશ્નકર્તા : ધૈડપણમાં ચાકરી કોણ કરે, તો પછી ? 


દાદાશ્રી : ચાકરીની આશા શું કરવાની ? ભાખરી ના કરે તો સારાં 
છે. ચાકરીની આશા રાખવી નહીં. કોઈ માણસ સેકડે પાંચ ટકા સારું મળી 
આવે, બાકી ૯પ ટકા તો ભાખરી કરે એવાં છે. (૨૯૯) 


અરે ! છોકરો તો શું કરે, એક છોકરાએ એના બાપને કહ્યું કે તમે 
મારો ભાગ આપી દો, રોજ રોજ કચકચ કરો છો મને નહીં પોસાય. તો એનો 
બાપ કહે છે, તે મને એટલો બધો હેરાન કર્યો છે કે “હું તને કશું ભાગ જ 
નથી આપવાનો. (૩૦૨) 


ક્રિ 


“હું તને મારી જાતની કમાણી છે એટલે મિલકત નહીં આપું. ત્યારે 


છે 
પેલો કહે, આ બધું તો મારા દાદાની છે એટલે હું દાવો માંડીશ કોર્ટમાં. હું 
કોર્ટમાં લડી લઈશ. પણ છોડીશ નહીં.' એટલે ખરેખર આ છોકરાં પોતાનાં 


ન્હોય. (૩૦૨) 


હમણાં બાપ છોકરા જોડે એક કલાક લડે, આવડી આવડી ગાળો ભાંડે, 
તો છોકરો શું કહે ? શું સમજો છો તમે ? વારસાની મિલકત માટે કોર્ટમાં 
દાવો હઉં માંડે. પછી એ છોકરા માટે ચિંતા થાય ? મમતા છૂટી ગઈ કે ચિંતા 
છૂટી. છોકરાની મમતા છૂટી ગઈ. મૂઓ એ છોકરો, મારે નહીં જોઈતો હવે. 
આ ચિંતા થાય છે ને તે મમતાવાળા ને થાય છે. (૩૦૫) 


જુ 


એનો સાઢુ હોય ને, તો બાર વખત દવાખાનામાં જોઈ આવે અને 
બાપા હોય ત્યારે ત્રણ વખત ગયો હોય. અલ્યા મૂઆ, એવી તે કઈ ચાવી 
ને આધારે તું તું આવું કરું છું તે ! ઘરમાં બીબી ચાવી ફેરવે, મારા બનેવીને 
જોતા આવજો ! તે બીબીએ ચાવી ફેરવી એટલે એકાકાર. તે બીબીને 
આધીન છે જગત. (૩૦૭) 


આમ તો છોકરો સારો હોય, પણ જો એને ગુરુ ના મળવાના હોય 
તો. પણ ગુરુ મળ્યા વગર રહે નહીં ને (પછી પરદેશી ગુરુ આવી કે ઇન્ડિયાની 
હોય, તો ય પણ મારું કહેવાનું કે પછી આપણા હાથમાં કાબુ ના રહે. માટે 
લગામને પદ્ધતિસર રાખવી જોઈએ. (૩૦૭) 


કેઃ 


પ્રશ્નકર્તા : ગયા અવતારમાં કોઈની જોડે વેર બાંધ્યું હોય, તો તે કોઈ 
ભવમાં તેને ભેગાં થઈને ચૂકવવું પડે ને ? 


૫૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : ના, એવું નથી. એવી રીતે બદલો વળતો નથી. વેર બંધાય 
એટલે મહીં રાગ-દ્રેષ થાય. ગયા અવતારમાં છોકરા જોડે વેર બાંધ્યું હોય તો 
આપણે વિચાર કરીએ કે એ કયા અવતારમાં વળશે ? આવી રીતે પાછા ક્યારે 
ભેગાં થઈશું ! એ છોકરો તો આ ભવમાં બિલાડી થઈને આવે. તેને તમે દૂધ 
ધરો તો એ તમારા મોઢાં પર નખ મારી જાય ! આ એવું છે બધું ! આમ 
તમારું વેર ચૂકવાઈ જાય. પરિપાક કાળનો નિયમ છે એટલે ટૂંક સમયમાં 
[હિસાબ પૂરો થાય. કેટલાક તો વેરભાવે આવે ને, તે છોકરો આપણને વેરભાવે 
તેલ કાઢી નાખે. સમજ પડીને ? એવું બને કે ના બને, દુશ્મન ભાવે આવે 
તો ! (૩૧૪) 

પ્રશ્નકર્તા : મારી ત્રણ છોકરીઓ છે, એ ત્રણ છોકરીઓની મને ચિંતા 


ક્‌ ક દ! 


રહે છે કે એના ભવિષ્યનું શું ? 


દાદાશ્રી : આપણે આગળના વિચાર કરવાના ને, તેના કરતાં આજે 
સેફસાઈડ કરવી સારી, રોજ-દરરોજ સેફસાઈડ કરવી સારી. આગળનાં વિચાર 
જે કરો છો ને એ વિચાર હેલ્પિંગ નથી કોઈ રીતે, નુકસાનકારક છે. એના 
કરતાં આપણે સેફસાઈડ દરરોજ કરતાં જ રહેવું એ જ મોટામાં મોટો ઉપાય. 
(૩૨૪) 


છોકરા-છોકરી છે, તેના તમારે વાલી તરીકે, ટ્રસ્‍ટી રહેવાનું છે. એને 
પૈણાવાની ચિંતા કરવાની ના હોય. (૩૨૬) 


મુ કન 


છોડીએ એનો હિસાબ લઈને આવેલી હોય છે. છોડીની વરીઝ તમારે 
કરવાની નહીં. છોડીના તમે પાલક છો, છોડી એને માટે છોકરો ય લઈને 
આવેલી હોય છે. આપણે કોઈને કહેવા ના જવું પડે કે છોકરો જણજો. અમારે 
છોકરી છે તેને માટે છોકરો જણજો, એવું કહેવા જવું પડે ? એટલે બધો સામાન 
તૈયાર લઈને આવેલી હોય છે. ત્યારે બાપા કહેશે, “આ પચ્ચીસ વર્ષની થઈ, 
હજી એનું કંઈ ઠેકાણું પડતું નથી, આમ છે, તેમ છે'. તે આખો દહાડો ગા 
ગા કર્યા કરશે. અલ્યા, ત્યાં આગળ છોકરો સત્તાવીસ વર્ષનો થયેલો છે, પણ 
તને જડતો નથી, તો બૂમાબૂમ શું કરવા કરે છે ? સૂઈ જાને, છાનોમાનો ! 
એ છોડી એનું ટાઈમીંગ બધું ગોઠવીને આવેલી છે. (૩૨૬) 


ક. ય. 


ચિંતા કરવાથી તો અંતરાય કર્મ પડે છે ઊલટું, એ કામ લાંબું થાય છે. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૫૧ 


આપણને કોઈકે કહ્યું હોય કે ફલાણી જગ્યાએ છોકરો છે, તો આપણે પ્રયત્ન 
કરવો. ચિંતા કરવાની ભગવાને ના પાડી છે. ચિંતા કરવાથી તો એક અંતરાય 
વધારે પડે છે અને વીતરાગ ભગવાને શું કહ્યું છે કે, “ભઈ, ચિંતા તમે કરો 
છો, તો તમે જ માલિક છો ? તમે જ દુનિયા ચલાવો છો ? આને આમ 
જોવા જાય તો ખબર પડે કે પોતાને સંડાશ જવાની પણ સ્વતંત્ર શક્તિ નથી, 
એ તો જ્યારે બંધ થાય ત્યારે ડૉકટરને બોલાવવો પડે. ત્યાં સુધી એ શક્તિ 
આપણી છે એવું આપણને લાગ્યા કરે, પણ એ શક્તિ આપણી નથી. એ 
શક્તિ કોને આધિન છે, એ બધું જાણી રાખવું ના પડે ? (૩૨૯) 


આ તો મરવા જેવો ખાટલામાં પડ્યો હોય તો ય નાની બેબીની ચિંતા 
કર્યા કરે કે આને પરણાવવાની રહી ગઈ. તે ચિંતામાં ને ચિંતામાં મરે એટલે 
પછી જાનવરમાં જાય. જાનવરનો અવતાર નાલેશીભરેલો છે. પણ મનુષ્ય 
અવતારમાં ય સમો ના રહે તે શું થાય ? (૩૩૧) 


(૧૩) ભલું થયું, ન બંધાઈ જંજાળ... 
ચિંતા-બિંતા કોઈ દહાડો કરો છો ? 


પ્રશ્નકર્તા : ચિંતા બહુ નહીં, કોઈક વખત એમ થાય કે આમ તો બધું 
જ છે, પણ બાળક નથી. 


દાદાશ્રી : ઓહોહો ! એટલે ખાનારો નથી. આ બધું છે તો ય, ખાવાનું 
બધું છે પણ ખાનાર ના હોય તો એ ય પાછી ઉપાધિને ? (૩૩૬) 


ગ 


કો'ક અવતાર, બહુ પુણ્યશાળીનો અવતાર હોય ત્યારે બચ્ચું ના હોય. 
કારણ કે એ ચોપડાનો હિસાબ છે બચ્ચાં કે ના બચ્યાંનો. આ અવતારમાં મહાન 
પુણ્યશાળી છો કે તમને છોકરું ના થયું ! તે મહાન પુણ્યશાળી કહેવાય !! 
ત્યારે મૂઆ આ કોણે શીખવાડ્યું ? ત્યારે કહે, મારી શેઠાણી રોજ કચ કચ કર્યા 
કરે છે. મેં કહ્યું, હું આવીશ, ત્યાં આગળ. પછી શેઠાણીને સમજણ પાડી, પછી 
ડાહ્યી થઈ ગઈ. શેઠને બહુ ભાંજગડ નથી. તમારે તો ચોપડામાં ખાતાં નથી, 
તે સારું છે, નહીં ? એટલે પરમ સુખિયા જ છો. (૩૩૭) 

એકુંય છોકરું ના હોય ને છોકરો જન્મે તો તે હસાવડાવે, ભાઈને ખૂબ 
આનંદ કરાવડાવે. ત્યારે એ જાય ત્યારે રડાવેડાવે ય એટલું જ. માટે આપણે 


પર મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ન્‌ 


એટલું જાણી લેવું કે આવ્યા છે તે જાય, ત્યારે શું શું થાય ? માટે આજથી 


2 ૨૨૩ 


હસવું જ નહીં. પછી ભાંજગડ જ નહીં ને ? (૩૩૯) 


બચ્ચાં એ તો આપણો [હિસાબ રાગ-હ્વેષનો હોય, પૈસાનો [હિસાબ નહીં, 
રાગ-દ્વેષના ત્રકણાનુબંધ હોય છે. રાગ-દ્રેષના હિસાબ ચૂકવવા માટે આ બચ્ચાં 
બાપાનું તેલ કાઢે, અવળી ઘાણીએ !! શ્રેણિક રાજાને બચ્ચું હતું ને, તે રોજ 
ફટકારતું હતું, જેલમાં હઉ ઘાલી દેતા હતા. 


પાછા કો'ક કહેશે કે મારે છોકરાં નથી. મૂઆ, છોકરાંને શું તોપને બારે 
ચઢાવવાં છે ? આવાં છોકરાં હોય તે પજવે તે શા કામનાં ? એના કરતાં તો 
શેર માટી ના હોય તે સારું અને કયા અવતારમાં મૂઆ તારે શેર માટી નહોતી ? 
આ એક મનુષ્ય અવતાર મહાપરાણે મળ્યો છે ત્યાં તો મૂઆ પાંસરો મર ને ! 
અને કંઈક મોક્ષનું સાધન ખોળી કાઢ, ને કામ કાઢી લે. (૩૪૧) 


પ્રશ્નકર્તા : ગયે વરસે એનો એક બાબો ગુજરી ગયો ને ત્યારે કહે છે 
મને બહુ જ દુઃખ થયેલું ને બહુ જ મેન્ટલી બહુ સહન કરવું પડેલું. તો કે 


એવું આપણને જાણવાનું મન થાય કે આપણે એવું શું હશે કે જેથી કરીને 
આવું થાય એમ. ગયા ભવમાં શું કર્યું હોય તો આવું આવે આપણને ? 


દાદાશ્રી : એવું છે ને કે જેટલો જેનો હિસાબ એટલા જ આપણી જોડે 
રહે એ હિસાબ પતી જાય એટલે ચોપડામાંથી જુદા થઈ જાય. બસ આ આનો 
કાયદો છે. 


ન્‌ 


પ્રશ્નકર્તા : કોઈ બાળક જન્મીને તરત મરી જાય છે, તો તે એનું એટલું 
જ લેણદેણ ? 


દાદાશ્રી : જેનો જેટલો હિસાબ હોય છે મા-બાપ જોડે રાગ-હ્રેષનો 
એટલો પૂરો થઈ ગયો, તે મા-બાપને રડાવીને જાય, ખૂબ રડાવે. માથા હઉં 
ફોડાવે. પછી ડોકટર પાસે દવાના પૈસા ખર્ચાવડાવે, બધું કરાવીને છોકરો જતો 
રહે ! (૩૪૮) 


છોકરાં મરી ગયા પછી એની પાછળ એની ચિંતા કરવાથી એને દઃખ 


ગ 
ન 


પડે છે. આપણા લોકો અજ્ઞાનતાથી આવું બધું કરે છે, એટલે તમારે જેમ છે 
ક ૬ 


તેમ જાણીને શાંતિપૂર્વક રહેવું જોઈએ. ખોટી માથાકૂટ કરીએ એનો અર્થ શો 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૫૩ 


છે તે ? બધે જ છોકરાં મર્યા વગર કોઈ હોય જ નહીં ! આ તો સંસારના 
ત્કણાનુબંધ છે, હિસાબ લેવાદેવાના છે. અમારે ય બાબા-બેબી હતાં, પણ તે 
મરી ગયાં. મહેમાન આવ્યો હતો તે મહેમાન ગયો, એ આપણો સામાન જ 
ક્યાં છે ? આપણે હઉ નથી જવાનું ? આપણે જીવતાં હોય એને શાંતિ આપો, 
ગયું એ તો ગયું, એને સંભારવાનું ય છોડી દો. અહીં જીવતાં હોય, જેટલાં 
આશ્રિત હોય એને શાંતિ આપીએ, એટલી આપણી ફરજ. આ તો ગયેલાંને 
સંભારીએ અને આમને શાંતિ ના અપાય, એ કેવું ? એટલે ફરજો ચૂકો છો 
બધી. તમને એવું લાગે છે ખરું ? ગયું એ તો ગયું. ગજવામાંથી લાખ રૂપિયા 
પડી ગયા ને પછી ના જડે એટલે આપણે શું કરવાનું ? માથું ફોડવાનું ? 


પ્રશ્નકર્તા : ભૂલી જવાનું. 


દાદાશ્રી : હા, એટલે આ બધી અણસમજણ છે. આપણે બાપ-દીકરા 
કોઈ રીતે હોતા જ નથી. દીકરો મરે તો ચિંતા કરવા જેવું છે જ નહીં. ખરી 
રીતે જો ચિંતા કરવા જેવી હોય જગતમાં તો મા-બાપ મરે તો જ મનમાં ચિંતા 
થવી જોઈએ. છોકરો મરી જાય, તો છોકરા ને અને આપણે શું લેવાદેવા ? 
મા-બાપે તો આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો હતો, માએ તો આપણને પેટમાં નવ 
મહિના રાખ્યા પછી મોટો કર્યો. બાપાએ ભણવા માટે ફીઓ આપી છે, બીજું 
બધું આપ્યું છે. (૩૫૧) 


તમને મારી વાત સમજાય છેને ? માટે જ્યારે યાદ આવેને, ત્યારે એટલું 
બોલજો ને કે “હે દાદા ભગવાન આ છોકરો તમને સોંપ્યો !' એટલે તેનો ઉકેલ 
આવશે. તમારા દીકરાને સંભારીને એના આત્માનું કલ્યાણ થાય એવું મનમાં 
બોલ્યા કરજો, આંખમાં પાણી ના આવવા દેશો. તમે તો જૈન થીઅરીવાળા 
માણસો છો. તમે તો જાણો કે આત્મા ગયા પછી એવી ભાવના ભાવવી જોઈએ 
કે, “એમના આત્માનું કલ્યાણ હો ! હે કૃપાળુદેવ, એમના આત્માનું કલ્યાણ કરો.' 
તેને બદલે આપણે મનમાં ઢીલા થઈએ તે પોષાય નહીં. આપણા જ પોતાના 
સ્વજનને દુઃખમાં મૂકીએ તે આપણું કામ નહીં. તમે તો ડહાપણવાળા, વિચારશીલ, 
સંસ્કારી લોકો, એટલે જ્યારે જ્યારે યાદ આવે ત્યારે આવું બોલવું કે, “એમના 
આત્માનું કલ્યાણ થાવ. હે વીતરાગ ભગવાન, એમના આત્માનું કલ્યાણ કરો.” 
એટલું બોલ્યા કરવું. કૃપાળુદેવનું નામ લેશો, દાદા ભગવાન કહેશો તો ય કામ 
થશે. કારણ કે દાદા ભગવાન અને કૃપાળુદેવ આત્મારૂપે એક જ છે |! દેહથી 


પ૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


જુદા દેખાય છે. આંખોમાં જુદા દેખાય, પણ વસ્તુ તરીકે એક જ છે. એટલે 
મહાવીર ભગવાનનું નામ દેશો, તો ય એકનું એક જ છે. એમના આત્માનું 
કલ્યાણ થાવ એટલી જ આપણે નિરંતર ભાવના રાખવાની. આપણે જેના જોડે 
નિરંતર રહ્યા, જોડે ખાધું પીધું, તો આપણે એમનું કેમ કલ્યાણ થાય એવી ભાવના 
ભાવીએ. આપણે પારકા માટે સારી ભાવના ભાવીએ, તો આ તો આપણા 
પોતાના માણસને માટે તો શું ના કરીએ ? (૩૫૩) 


ન 


આટલા માટે પુસ્તકોમાં આ બધું આપણે લખ્યું છે કે “કલ્પ'ના અંત 
સુધી ભટકવાનું થશે તારે. એનું નામ કલ્પાંત. કલ્પાંતનો અર્થ કોઈએ કર્યો 
નથી ને ? તમે આજ પહેલી વખત સાંભળ્યોને ? 


પ્રશ્નકર્તા : પહેલી વખત સાંભળ્યો. 


દાદાશ્રી : એટલે આ “કલ્પ' ના અંત સુધી ભટકવાનું થાય અને લોક 
શું કહે ? બહુ કલ્પાંત કરે. અરે મૂઆ, કલ્પાંત એટલે પૂછ તો ખરો, કે કલ્પાંત 


એટલે શું ? તે કો'ક જ માણસ કલ્પાંત કરે. કલ્પાંત તો એકનો એક છોકરો 


હોય ને, આવી સ્થિતિ હોય ને તો જ બને કલ્પાંત. (૩૫૮) 
પ્રશ્નકર્તા : દાદાનાં છોકરાં કેટલાં ? 


દાદાશ્રી : એક છોકરો ને એક છોકરી હતાં. છોકરાનો જન્મ થયો ત્યારે 
મેં ભઈબંધોને પેંડા ખવડાવ્યા. ૧૯૨૮માં જન્મેલો. પછી એકત્રીસમાં એ ઓફ 
થઈ ગયો. એટલે પછી મેં બધાને પેંડા ખવડાવ્યા. તે પહેલાં તો બધાં એમ 
જ સમજ્યા કે આ તો બીજો કંઈ છોકરો હશે, તેથી આ પેંડા ખવડાવતા હશે. 
પેંડા ખવડાવતાં સુધી મેં ફોડ ના પાડ્યો. ખવડાવ્યા પછી મેં બધાને કહ્યું, “પેલા 
ભાઈ, ગેસ્ટ આવ્યા હતા ને તે ગયા !!' જો માનભેર આવ્યા હતા, તો 
માનભેર કાઢો આપણે. એટલે આ માન આપ્યું. તે મને બધા વઢવા જ માંડ્યા. 
અરે, ના વઢાય, માનભેર જવા દેવા જોઈએ. 


ન્‌ 


પછી બેબીબેન આવ્યાં હતાં. તે એમને માનભેર બોલાવ્યાં અને 
માનભેર કાઢ્યાં. જે બધા આવ્યા તે જાય બધાં. પછી તો કોઈ છે નહીં. હું 
ને હીરાબા બે જ છીએ. (૩૬૦) 


જ્ઞાન થતાં પહેલાં હીરાબા કહે. “છોકરાં મરી ગયાં તે હવે છોકરાં 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર પપ 


નથી. શું કરીશું આપણે ? ઘૈડપણમાં સેવા કોણ કરશે ?| એમને હઉ મૂંઝવે ! 
ના મૂંઝવે ? ત્યારે મેં તેમને કહ્યું, “આજનાં છોકરાંઓ દમ કાઢશે તમારો. 
એ દારૂ પીને આવશે તે તમને ગમશે ?” ત્યારે એ કહે, ના એ તોના 
ગમે.' ત્યારે મેં કહ્યું, “દારૂ પીને આવશે. આ આવ્યા હતા તે ગયાં. તેથી 
મેં પેંડા ખવડાવ્યા.” તે પછી જ્યારે એમને અનુભવ થયો ત્યારે મને કહે 
છે, “બધાનાં છોકરાં બહુ દુઃખ દે છે.' ત્યારે મેં કહ્યું, “અમે તમને પહેલેથી 


કિ 


કહેતા પણ તમે નહોતાં માનતાં !' 


આ પારકું તે વળી પોતાનું થતું હશે કોઈ દહાડો ય ? નકામી હાય, 
હાય, હાય કરીએ. આ દેહ જ્યાં પારકો, તે દેહનાં પાછાં એ સગાં. પારકો 
અને પારકાની પાછી મૂડી, તે પોતાની થતી હશે ? (૩૬૨) 


પ્રશ્નકર્તા : એક જ છોકરો છે, જુદો થઈ ગયો છે. 


દાદાશ્રી : એ તો ત્રણ હોત તો ય જુદા થઈ જાત અને ના જુદા થાય 
તો આપણે જવું પડશે પાછું. એ પાછા ભેગા રહેલા હોયને, તો ય જવું પડશે, 
આપણે મેલીને. મેલીને નહીં જવું પડે ? ત્યાંની હાય હાય શું ? ગયા 
અવતારનાં છોકરાં ક્યાં ગયાં ? ગયા અવતારનાં છોકરાં ક્યાં રહે છે ? 


પ્રશ્નકર્તા : ભગવાનને ખબર. 


દાદાશ્રી : લ્યો ! ગયા અવતારનાં છોકરાંનું ઠેકાણું નથી, આ અવતારનાં 
છોકરાંનું પાછું આવું થયું. ક્યારે પાર આવશે આનો ? મોક્ષે જવાની વાત કરોને, 
નકામા અધોગતિમાં જતા રહેશો. ઉપાધિ, કંટાળો આવેને, તે ઉપાધિમાં શેના 
અવતાર થાય ? અહીંથી પછી મનૃષ્યમાંથી શેનો અવતાર થાય ? જાનવરનો 
અવતાર. નર્કગતિમાં જતો રહે. નર્કગતિ ને જાનવરગતિ બધી ગમે છે ? (૩૬૩) 


એક-એક અવતારમાં ભયંકર માર ખાધો છે, પણ પાછલો માર ખાધેલો 
ભૂલતો જાય છે અને નવો માર ખાતો જાય છે. ગયા અવતારનાં છોકરાં મૂકતો 
આવે છે. ને નવા આ અવતારમાં વળગાડતો જાય છે ! (૩૬૪) 


(૧૪) સગાઈ, રીલેટિવ કે રીયલ ? 


રીલેટિવ છે આ સંબંધ ! સાચવી સાચવીને કામ લેવાનું છે. આ રીલેટિવ 
સંબંધ છે, એટલે તમે જેવું રીલેટિવ રાખો તેવું એ રહેશે. તમારે જેવું રાખશો 


પ૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ન્‌ ૦ 


એવું રહેશે, આનું નામ વ્યવહાર કહેવાય છે. 


તમે જાણો કે મારો છોકરો છે. એટલે ક્યાં જવાનો છે ? અલ્યા મૂઆ, 
છોકરો છે, પણ ઘડીવારમાં સામો થઈ જશે. કોઈ આત્મા બાપ-બેટો થાય નહીં. 
આ તો હિસાબ છે સામાસામી લેણ-દેણના. જોને ધેર જઈને એવું કહેતો નહીં 
કે તમે મારા બાપ નહીં, એવું ! એ વ્યવહારથી તો ખરા જ ને ? (૩૭૦) 


ઓલ ધીસ રીલેટિવ્સ આર ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ. તે આપણે એડજસ્ટમેન્ટ 
રહે ત્યાં સુધી સારું છે ! આપણી દાનત કેવી રાખવી કે એ તોડવા ફરે તો 
ય આપણે સાંધ સાંધ કરવું. એમ કરતાં કરતાં રહે થોડો વખત અને જ્યારે 
આપણને એમ લાગે કે આ બધું ઊડી જવાનું છે, તો એ ફાડે ત્યારે આપણે 
ય ફાડી નાખવાનું. બને ત્યાં સુધી સાચવવું. (૩૭૧) 


સંસારમાં ડ્રામેટિક રહેવાનું છે. “આવો બેન', “આવ બેબી', આમ તે ય 
બધું છે તે સુપરફલ્યુઅસ કરવાનું છે. ત્યારે અજ્ઞાની શું કરે કે સોડમાં ઘાલ 
ઘાલ કરે, તો પેલી બેબી ય એની પર ચિડાયા કરે. અને જ્ઞાની પુરુષ વ્યવહારમાં 
'સુપરફલ્યુઅસ' રહે તો બધા ય ખુશ રહે એમની પર. કારણ કે લોકોને 
'સુપરફલ્યુઅસ' જોઈએ છે. બહુ આસક્તિ લોકોને નથી ગમતી. એટલે આપણે 


પણ બધું “સુપરફલ્યુઅસ' રહેવું, આ બધા તોફાનોમાં પડવું નહીં. 


'જ્ઞાની' શું સમજે ? કે બેબી પૈણી, તે પણ વ્યવહાર અને બેબી 
બિચારી રાંડી, તે પણ વ્યવહાર. 'રીયલ' ન હોય આ. એ બન્ને વ્યવહાર 
છે, “રીલેટિવ' છે અને કોઈથી ફેરવી ના શકાય એવું પાછું !! હવે આ 
લોક શું કરશે ? જમાઈ મરી ગયો ને પાછળ માથાં ફોડે ? તે ઊલટા ડૉકટરને 


બોલાવવા પડે. એટલે એ રાગ-હ્વેષને આધીન છે ને ? વ્યવહાર વ્યવહાર 
સમજાયો નથી તેથી ને ? 


છોકરાંને વઢવું પડે, બઈને બે શબ્દ કહેવા પડે. પણ નાટકીય ભાષામાં, 
ઠંડકથી ગુસ્સો કરવાનો. નાટકીય ભાષા એટલે શું કે ઠંડકની સાંકળ ખેંચીને 
ગુસ્સો કરવાનો એનું નામ નાટક ! (૩૭૮) 


(૧૫) એ છે લેણ-દેણ, ન સગાઈ ! 


બૈરી-છોકરાં જો પોતાનાં હોય ને, તો આ શરીરને ગમે તેટલી ગભરામણ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૫૭ 


થતી હોત તો વાઈફ થોડી લઈ લેત, અર્ધાંગના કહેવાય છે ને ? લકવો થઈ 
ગયો હોય તો છોકરો લઈ લે ? પણ કોઈ લે નહીં. આ તો હિસાબ છે બધો. 
બાપા પાસે માંગતો હતો, તેટલું જ તમને મળ્યું છે. (૩૮૪) 


એક છોકરાને એની મા છે તે કશું ખરાબ ના કરતો હોય તો ય મારમાર 
કરતી હોય. અને એક છોકરો આટલો બધો તોફાન કરતો હોય તો ય એને 
રમાડ રમાડ કરતી હોય. છોકરા બધા એના હોય, પાંચેવ. પાંચેવ જોડે જુદું 
જુદું વર્તન હોય. એનું શું કારણ ? 


પ્રશ્નકર્તા : એના દરેકના કર્મના ઉદય જુદા હશે ? 


દાદાશ્રી : એ તો હિસાબ જ ચૂકતે થાય છે અને આ છે તે મારે પાંચે 
પાંચ છોકરા પર સરખો ભાવ રાખવો જોઈએ, પણ એ શી રીતે રહે ? અને 
પછી છોકરા કહેશે, મારી મા છે તે આના પક્ષમાં છે. એવી બૂમો પાડે. એના 
ઝઘડા છે આ દુનિયામાં. 


મ જ 


પ્રશ્નકર્તા : તો એ પેલી મધરને એવો ભાવ કેમ થાય છે પેલા છોકરા 


હિ 


દાદાશ્રી : તે એને કંઈ પૂર્વનું વેર છે. પેલાનો પૂર્વનો રાગ છે. એટલે 


«હ ૨૩ 


રાગ સૂચવે છે. લોક ન્યાય ખોળે છે 


ક્‌ જ શો 


કે પાંચે છોકરા સરખા નહીં, એને ? (૩૮૯) 


અને કેટલાક છોકરા મા-બાપની સેવા કરે છે, એવી સેવા કરે, ખાધા- 
પીધા વગરે ય સેવા કરે છે. તેમને માટે એવું નથી. બધો આપણો જ [હિસાબ 
છે. આપણા વાંકથી ભેગું થયું આપણને. આ કળિયુગમાં શું કરવા આપણે 
આવ્યા ? સતયુગ નહોતો ? સત્યુગમાં બધા પાંસરા હતા. કળિયુગમાં બધા 
વાંકા મળી આવે. છોકરો સારો ત્યારે વેવાઈ રાશી મલે, તે વઢંવઢા કરે. વહુ 
રાશી મલે તે વઢંવઢા કરે. કો'કનું કો'ક રાશી મલે અને આ ઘરમાં ચાલ્યા 
જ કરે સ્ટવ, વઢવાડનો સ્ટવ સળગ્યા જ કરે. (૩૯૭) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણે આ વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે એવું કહે છે, હવે 
આ આંબો હોય, આંબાને જેટલી કેરીઓ હોય, તે બધી કેરીઓનો સ્વાદ એક 
જ જાતનો હોય, જ્યારે આ મનુષ્યમાં પાંચ છોકરા હોય તો પાંચે ય છોકરાના 
જુદા જુદા વિચાર-વાણી-વર્તન એવું કેમ ? 


૫૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : કેરીઓમાં ય જુદું જુદુ હોય, તમારે એટલી બધી સૂક્ષ્મતા 
નહીં, તમારી સમજવાની શક્તિ નહીં. બાકી બધી દરેક કેરીમાં જુદો જુદો 
સ્વાદ, દરેક પાંદડામાં ય ફેરફાર. એક જ જાતના દેખાય, એક જ જાતની 
સુગંધ હોય પણ ફેરફાર કંઈ ને કંઈ. કારણ કે આ દુનિયાનો નિયમ એવો 


છે કે સ્પેસ બદલાય એટલે ફેરફાર થાય. સ્પેસ બદલી એટલે ફેરફાર હોય 
જ! (૪૦૦) 


પ્રશ્નકર્તા : એક જનરલ વાત કહે છે ને કે આ બધા કુટુંબો હોય છે 
ને, તે એક વંશ પરંપરા ભેગા થાય છે. 


દાદાશ્રી : હા, એ તો બધા આપણા ઓળખાણવાળા જ. આપણું જ 
સર્કલ બધું જોડે રહેવાનું. સરખા ગુણવાળું છે, એટલે ત્યાં આગળ રાગ-દ્રેષને 
લઈને જન્મ થાય છે અને તે ભાવો ચૂકવવા માટે ભેગા થાય છે. બાકી આંખે 
આવું દેખાય છે એ ભ્રાંતિથી છે અને જ્ઞાનથી તેવું નથી. (૪૦૩) 


ઝે કિ 


પ્રશ્નકર્તા : આ જે જન્મ લેનાર છે એ એના કર્મોથી જન્મ લે છે ને ? 

દાદાશ્રી : બસ. એ ગોરો છે કે કાળો છે કે ઠીંગણો છે કે ઊંચો છે, 
એ એનાં કર્મથી છે. ત્યારે આ તો લોકોએ એડજસ્ટમેન્ટ લીધું, આ આંખે દેખેલું 
કે આ નાક તો એક્ઝેક્ટ સરખું જ દેખાય છે, એટલે બાપના જ ગુણ છોકરામાં 
ઊતર્યા છે, કહેશે ! તો બાપ કૃષ્ણ ભગવાન થઈ ગયા, એટલે છોકરો કૃષ્ણ 
ભગવાન થઈ ગયો દુનિયામાં ? આવા તો કરોડો કૃષ્ણ ભગવાન થઈ ગયા. 
બધા પ્રગટ પુરુષ કૃષ્ણ ભગવાન જ કહેવાય. પણ એકે ય છોકરો કૃષ્ણ 


ભગવાન થયો ? એટલે આ તો સમજણ વગરની વાત છે ! (૪૦૪) 


જો બાપના ગુણ છોકરામાં આવતા હોયને, તો તો બધા છોકરામાં 
સરખા આવે. આ તો બાપને જે પૂર્વભવે ઓળખાણવાળા છે, એના ગુણ મળતા 
આવતા હોય, તમારા ઓળખાણવાળા બધા કેવા હોય ? તમારી બુદ્ધિને મળતા 
આવતા હોય, તમારા આશયને મળતા આવતા હોય. તો તમને મળતા આવતા 
હોય, તે આ ભવમાં પાછા છોકરા થાય. એટલે એનો ગુણ તમને મળતા 
આવતા હોય, પણ ખરેખર એ તો એના પોતાના જ ગુણો ધારણ કરે છે. 
સાયંટિસ્ટોને એમ લાગે છે કે આ પરમાણુમાંથી આવે છે. પણ એ તો એના 


ન 


પોતાના જ ગુણો ધારણ કરે છે. પછી કોઈ નઠારો, નાલાયક હોય તો દારૂડિયો 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર પ૯ 


ય નીકળે. કારણ કે જેવા જેવા સંજોગ એણે ભેગા કર્યા છે, એવું જ ત્યાં આગળ 
બને છે, કોઈ જીવને વારસાઈમાં કશું અક્ષરે ય ના મળે. એટલે વારસાઈ એ 
તો એક દેખાવ માત્ર છે. બાકી પૂર્વભવે જે એના ઓળખાણવાળા હતા તે જ 
આવ્યા છે. (૪૦૪) 


પ્રશ્નકર્તા : એટલે જે ભાવ ચૂકવવાના હોય છે. ત્રકણાનુબંધ ચૂકવવાના 
હોય તે અપાઈને જતા રહે છે ? 


દાદાશ્રી : હા, એ અપાઈ જ જાય બધા. એટલે મારે ત્યાં આગળ આ 
વિજ્ઞાન બધું ખુલ્લું કરવું પડયું કે અલ્યા, બાપનો તે શો દોષ છે ? તું ક્રોધી, 
તારો બાપ ક્રોધી, પણ આ તારો ભાઈ કેમ ઠંડો છે ? જો તારામાં તારા બાપનો 
ગુણ ઉત્પન્ન થયો હોય તો આ તારો ભાઈ ઠંડો કેમ છે ? એટલે આ નહીં 
સમજાવાથી લોક ઠોકાઠોક કરે છે અને જે ઉપર દેખાય એને સત્ય માને છે. 
વાત બહુ સમજવા જેવી છે. આ બહુ ઊંડી વાત છે. આ તો ર્મે કહી એટલી 
નથી. આ બહુ ઊંડી વાત છે ! ભગવાન પણ આટલું ન આપી શકે. આ તો 


બધા હિસાબ જ લેવાય છે ને ચૂકવાય છે ! (૪૦૯) 


આત્મા કોઈનો છોકરો થાય નહીં ને આત્મા કોઈનો પિતા થાય નહીં. 
આત્મા કોઈની વાઈફ થાય નહીં કે આત્મા કોઈનો ધણી થાય નહીં. આ બધું 
ત્કણાનુબંધ છે. કર્મના ઉદયથી ભેગું થયેલું છે. હવે લોકોને એ ભાસ્યું છે ને 
આપણને ય એ ભાસ્યું અને એ ભાસે છે એટલું જ. ખરી રીતે દેખાતું ય નથી. 
ખરી રીતે હોય ને તો કોઈ વઢે જ નહીં. આ તો કલાકમાં જ ભાંજગડ પડી 
જાય, મતભેદ પડી જાય તો વઢી પડે કે ના વઢી પડે ? “મારી, તારી' કરે 
કે ના કરે પછી ? 


ન 


પ્રશ્નકર્તા : ડરે. 
દાદાશ્રી : માટે ભાસ્યમાન છે, એક્ઝેક્ટ નથી. 


કળિયુગમાં આશા ના રાખશો. કળિયુગમાં આત્માનું કલ્યાણ થાય એવું 
કરો, નહીં તો આ વખત બહુ વિચિત્ર આવી રહ્યો છે, આગળ ઉપર ભયંકર 
વિચિત્ર આવી રહ્યો છે. હજુ હજારેક વર્ષ સારાં છે. પણ પછી બહુ આગળ 


ભયંકર આવવાના છે. પછી ક્યારે ઘાટમાં આવશે ? એટલે આપણે કંઈક 
આત્માનું કરી લો. (૪૧૦) 


૬૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


છોકરાંનો મા-બાપ પ્રત્યે વ્યવહાર 
(ઉત્તરાર્ઘ) 
(૧%) ટીનેજર્સ સાથે 'દાદાશ્રી' ! 
પ્રશ્નકર્તા : આદર્શ વિદ્યાર્થીનાં જીવનમાં ક્યા ક્યા લક્ષણોની જરૂર છે ? 


દાદાશ્રી ઃ વિદ્યાર્થીને, ઘરમાં જેટલાં માણસો હોય એ બધાંને રાજી રાખવાની 
જરૂર અને પછી સ્કૂલમાં પણ જે માણસો જોડે એ હોય, આપણે જે બેનો-બેનો બધાની 
જોડે એ બધાને રાજી રાખવાની જરૂર. જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે બધાને રાજી રાખવા 
અને પોતાનાં ભણતરમાં જ ધ્યાન રાખવું. (૪૧૯) 


જીવડાં મારેલાં ? 

પ્રશ્નકર્તા : હા. 

દાદાશ્રી : ક્યાં મારેલાં ? 

પ્રશ્નકર્તા : બગીચામાં પાછળ, વાડામાં. 

દાદાશ્રી : શું હોય જીવડાં ? વંદા-વંદાને એવું તેવું હોય ? 
પ્રશ્નકર્તા : બધું જ મારેલું. 

દાદાશ્રી : માણસના છોકરાને મારી નાખું ખરો ? 
પ્રશ્નકર્તા : ના. 


દાદાશ્રી : ના મરાય છોકરાને ? આ કો'કનો છોકરો હોય તો મારી 
ના નખાય ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. 


દાદાશ્રી : કેમ એમ ? હવે તે જીવડું માર્યું, તેવું એક બનાવી આપીશ 
તું મને ? લાખ રૂપિયા ઈનામ આપવું છે કે કોઈ જો બનાવી આપે તો એને 
લાખ રૂપિયા ઈનામ આપું. તું બનાવી આપીશ ? ના બને ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૬૧ 


દાદાશ્રી : તો પછી મરાય શી રીતે આપણે ? ત્યારે કોઈ દુનિયામાં 
બનાવી આપે ખરો, સાયંટીસ્ટ લોકો ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. 


તેને મારી શકાય નહીં 


। નાશ કરી શકીએ. 


દાદાશ્રી : તો પછી જે બનાવી ના શકીએ 
આપણાથી. આ ખુરશી બનાવીએ, આ બધું બનાવી 
તને સમજણ પડી ? 


ક 


પ્રશ્નકર્તા : હા. 
દાદાશ્રી : હવે શું કરીશ ? 
પ્રશ્નકર્તા : નહીં મારું. 


દાદાશ્રી : એ જીવડાને મરવાનો ભય લાગે ખરો ? આપણે મારવા 
જઈએ તો નાસી જાય ખરું ? 


પ્રશ્નકર્તા : હા. 


દાદાશ્રી : તો પછી કેમ મરાય ? અને આ ઘઉં, બાજરી ને ભય ના 
લાગે, એને વાંધો નહીં, શું કહ્યું ? ઘઉ, બાજરી બધું, આ દૂધી કંઈ નાસી જાય ? 
આપણે ચપ્પુ લઈને જઈએ તો દૂધી નાસી જાય ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. 


દાદાશ્રી : તો એને શાક કરીને ખવાય. તને મરવાનો ભય લાગે કે 
ના લાગે ? 


પ્રશ્નકર્તા : લાગે. 


હ મ. 


દાદાશ્રી : હં. તો એવું એને ય લાગે. (૪૨૩) 


ગ 


ન 


અણહક્કનો ખાડો તો બહુ ઊંડો ! પાછું ઉપર અવાય જ નહીં. માટે 


ગ 
નુ રો 


ચેતીને ચાલવું સારું. માટે તું ચેતી જજે. આ જવાની છે, બુઢાપો આવવાનો 


ગ 


હોય તેને અમે ના કહીએ, માટે આ ભય-સિગ્નલ તને બતાવીએ છીએ. 


પ્રશ્નકર્તા : હા, હા, નહીં લઈ જાઉં, બીજાની બૈરી નહીં લઈ જાઉં. 


૬૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : હા, બરોબર. લઈ જવાનો વિચારે ય નહિ કરવાનો. કોઈ 
સ્ત્રી પ્રત્યે આકર્ષણ થાય તો ય, “હે દાદા ભગવાન ! મને માફ કરો' કહીએ. 
(૪૨૫) 


એટલે એ છોકરાઓને માટે મા-બાપે શું કરવું જોઈએ ? કે બહાર માન 
ખોળે નહીં એવી રીતે રાખવું જોઈએ. એ માનના ભૂખ્યા ના હોય ને બહાર 
પેલું માન ખાવા જાય નહીં, માનની હોટલોમાં. એટલા માટે શું કરવાનું ? ઘેર 
આવે તો આમ બોલાવાનો, બાબા તું તો ડાહ્યો છું, આમ છું. તેમ છું, એને 
થોડું માન આપવું એટલે ફ્રેંડશીપ જેવું વલણ રાખવું જોઈએ. એને માથે હાથ 
ફેરવીને બેસવું, આપણે “બેટા લે હેંડ, જમવા બેસીએ, આપણે નાસ્તો કરીએ 
સાથે.” એવું તેવું બધું હોવું જોઈએ. તો પછી બહાર પ્રેમ ખોળે નહીં પછી. અમે 
તો પાંચ વર્ષનું છોકરું હોય તો એની જોડે પ્રેમ કરીએ, એની જોડે ફ્રેંડશીપ 
જેવું રાખીએ. (૪૨૯) 

પ્રશ્નકર્તા : પપ્પા કે મમ્મી ગુસ્સે ભરાય તો શું કરવું ? મમ્મી મારા 
ઉપર ગુસ્સો કરે ત્યારે મારે શું કરવું ? 


દાદાશ્રી : “સચ્ચિદાનંદ' બોલવાનું, “સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, 
જય સચ્ચિદાનંદ' બોલવાનું બોલશે તો ટાઢી પડશે. (૪૩૩) 


પપ્પા, મમ્મી જોડે વઢવાડ કરવા ફરે ત્યારે છોકરાઓ બધા “સચ્ચિદાનંદ, 
સચ્ચિદાનંદ' કહે એટલે બધું બંધ થઈ જાય. બેઉ શરમાઈ જાય બિચારા ! 
ભયની એલાર્મ ખેંચે છે એટલે તરત બંધ થઈ જાય. (૪૩૩) 


હવે ઘરનાં માણસો બધાંને તારાથી આનંદ થાય એવું રાખવું. તને 
એનાથી દુઃખ થાય તેનો આપણે “સમભાવે 1નિકાલ' કરવાનો અને તારાથી એ 
બધાને આનંદ થાય એવું રાખવું. પછી એ લોકોનો પ્રેમ જોજે તું, કેવો પ્રેમ 
છે !આવતું પ્રેમ બ્રેકડાઉન કરી નાખું છું. એ લોકોનો પ્રેમ હોય તેને તું ઉપરથી 
પથ્થરા નાખ નાખ કરું તો બધું તૂટી જાય પ્રેમ. (૪૩૭) 

પ્રશ્નકર્તા : તો વડીલો જ કેમ વધારે ગરમ થઈ જતા હશે ? 


દાદાશ્રી : એ તો ખટારો ગાડી થઈ ગયેલી હોય, ગાડી જૂની થઈ હોય 
તો પછી ગરમ થઈ જાય ને આખો દહાડો. એ તો નવી ગાડી હોય તો ના 
થાય. એટલે વડીલોને તો બિચારાને શું.... 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૬૩ 


અને ગાડી ગરમ થઈ જાય. તો એને આપણે ટાઢી ના પાડવી પડે ? 
બહારથી કંઈક કોઈકની જોડે ભાંજગડ થઈ હોય, રસ્તામાં પોલીસવાળા જોડે, 
તો મોઢા ઉપર છે તે થઈ ગયા હોય ઈમોશ્નલ. તમે મોઢું જુઓ ત્યારે તમે 
શું કહો ? “તમારું મોઢું જ બળ્યું, આ જ્યાં ને ત્યાં ઉતરેલું ને ઉતરેલું કાયમને 
માટે.' એવું ના બોલાય. આપણે સમજી જવાનું કંઈક મુશ્કેલીમાં આવ્યા છે. 
એટલે પછી આપણે એમ ને એમ ગાડીને ટાઢી પાડવા માટે ઊભી નહીં 
રાખતા ? (૪૪૪) 


આ વડીલોની સેવા કરવી એ તો મોટામાં મોટો ધર્મ છે. જુવાનિયાનો 
ધર્મ શું ? ત્યારે કહે, વડીલોની સેવા કરવી. જુની ગાડીઓને ધકેલીને લઈ જવી 
અને તો જ આપણે ધૈડા થઈશું તો આપણને ધકેલનારા મલશે. એ તો આપીને 
લેવાનું છે. આપણે ધૈડાઓની સેવા કરીએ તો આપણી સેવા કરનારા મળી આવે 
અને આપણે ધૈડાઓને હાંક હાંક કરીએ તો આપણને હાંક હાંક કરનારા મળી 
આવે. જે કરવું હોય તે છૂટ છે. (૪૪૫) 


(૧૭) પત્નીની પસંદગી ! 


જે યોજના થયેલી છે, એમાં કંઈ ફેરફાર થવાનો નથી ! જો પૈણવાની 
યોજના થયેલી છે, તો અત્યારે આપણે નક્કી કરીએ કે મારે નથી પૈણવું, તો 
એ મીનિંગલેસ વાત છે. એમાં ચાલે નહીં ને પાછું પૈણવું તો પડે જ ! 

પ્રશ્નકર્તા : આ ભવમાં આપણે જે ભાવના કરેલી હોય તે પછી આવતા 
ભવે ફળે ને? 

દાદાશ્રી : હા, આ ભવે ભાવના કરે તો આવતે ભવે ફળે, પણ અત્યારે 
તો એનો છૂટકો જ નહીં ! અત્યારે એમાં ચાલે નહીં, કોઈનું ય ના ચાલે ને ! 
ભગવાને ય વાળવા જાય ને કે ના પૈણીશ, તો ભગવાનનું પણ ત્યાં આગળ 
ચાલે નહીં ! ગયા ભવમાં ના પૈણવાની યોજના કરી જ નથી. માટે ના પૈણવાનું 
નહીં આવે. જે યોજના કરી હશે તે જ આવશે ! (૪૪૯) 


જેમ સંડાસ વિના કોઈને ન ચાલે તેમ પરણ્યા વિના ચાલે તેમ નથી ! 
તારુ મન કુંવારું હોય તો વાંધો નથી. પણ જ્યાં મન પરણેલું હોય ત્યાં પરણ્યા 
વગર ન ચાલે અને ટોળાંવાદ વગર મનુષ્યો રહી ના શકે. ટોળાંવાદ વગર રહી 
શકે કોણ ? “જ્ઞાની પુરુષ' એકલા જ, કોઈ ના હોય ત્યાં આગળે ય. કારણ 


છ્૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


કે પોતે નિરાલંબ થયેલા છે. કોઈ અવલંબનની એમને જરૂર જ નથી. 


બાકી મનુષ્યો તો બિચારા હૂંફ વગર જીવી શકે નહીં. વીસ લાખ 
રૃપિયાનો મોટો બંગલો હોય અને એકલો સૂઈ જવાનું કહે તો ? એટલે એને 
હૂંફ જોઈએ. મનુષ્યોને હૂંફ જોઈએ, તેથી તો આ લગ્ન કરવાનાં ને ! લગ્નનો 
કાયદો કઈ ખોટો કાયદો નથી. એ તો કુદરતનો નિયમ છે. 


એટલે પૈણવામાં સહજ પ્રયત્ન રાખવો, મનમાં ભાવના રાખવી કે લગ્ન 
કરવું છે, સારી જગ્યાએ. પછી એ સ્ટેશન આવે ત્યારે ઊતરવાનું. સ્ટેશન આવતાં 
પહેલાં દોડધામ કરીએ તો.... તારે પહેલી દોડધામ કરવી છે ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. સ્ટેશન આવે ત્યારે. 


દાદાશ્રી : હં... સ્ટેશનને આપણી ગરજ છે ને આપણને સ્ટેશનની 
ગરજ ! કંઈ સ્ટેશનની આપણને એકલાને જ ગરજ નથી. સ્ટેશનને આપણી 
ગરજ ખરી કે નહિ ? (૪૫૦) 


પ્રશ્નકર્તા : આપના સંઘમાં ભળનાર યુવાન-યુવતીઓ લગ્નની ના પાડે, 
તો આપ શું ઉપદેશ તેઓને ખાનગીમાં આપો છો ? 


દાદાશ્રી : હું ખાનગીમાં પૈણવાનું કહું છું એમને. હું ખાનગીમાં એ 
લોકોને લગ્ન કરવાનું કહી દઉં છું કે ભઈ થોડી છોડીઓ ઓછી થઈ જાય 
તો નિવેડો આવે. મારે અહીં વાંધો નથી, મારે તો પૈણીને આવોને તો આ માર્ગ, 
મોક્ષનો માર્ગ પૈણેલાને માટે જ છે આ. હું તો એમને કહું છું કે પરણો તો 


મ ડે છ જ 


છોકરીઓ ઓછી થાય. અને અહીયાં મોક્ષ, પૈણવાથી અટકે છે એવું નથી ! 


કૃ. ડે ક ર 


પણ એમણે શું શોધખોળ કરી છે, કે પેણવાની ઉપાધિ બહુ હોય છે. 


ગ 
ક્‌ જ 


કહે છે, અમે અમારા મા-બાપનું સુખ જોયું છે. એટલે એ સુખ અમને ગમતું 


નથી. એટલે મા-બાપનો પુરાવો આપે છે. ૪૫૧ 


તડ 
"“-ક6 


છોકરાને દબાણ કરશો નહીં. નહીં તો તારે માથે આવશે કે મારા 
બાપાએ બગાડ્યું. એને ચલાવતાં ના આવડે તેથી બગડે ને આપણે માથે 
આવે. (૪૫૩) 
બોલાવવો એને અને કહેવું, “અમને પસંદ પડી હવે, તને પસંદ પડે 
તો કહે અને નહીં તો રહેવા દઈએ આપણે.' તો એ કહેશે, “મને નથી ગમતી”. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર દપ 


તો એને રહેવા દઈએ. સહી તો કરાવી લેવી છોકરા પાસે, નહીં તો છોકરો 
ય સામો થાય. (૪૫૩) 


પ્રશ્નકર્તા : આ લવમેરેજ એ પાપ ગણાય ? 


દાદાશ્રી : ના. ટેમ્પરરી લવમેરેજ એ પાપ ગણાય. પરમેનન્ટ લવમેરેજ 
હોય તો નહીં. એટલે લાઈફ લોંગ લવમેરેજ હોય તો વાંધો નહીં. ટેમ્પરરી 
લવમેરેજ એટલે ફોર વન યર, ફોર ટુ યર. પરણવું હોય તો એકને જ પરણવું 
જોઈએ. ફ્રેન્ડશીપ બહુ નહીં કરવી જોઈએ. નહીં તો નર્ક જવું પડે. (૪૫૫) 


પહેલાં જ્યારે ફાધરે કહ્યું કે, “આ લફરું શું કામ કરવા માંડ્યું છે ?” 


ત્યારે આ આડુંઅવળું બોલ્યો એટલે એના ફાધરે જાણ્યું કે “એની મેળે મેળે 
જ અનુભવ થવા દેને. આપણો અનુભવ લેવા તૈયાર નથી. તો એને પોતાને 
અનુભવ થવા દો.' તે આવું બીજા જોડે સિનેમામાં દેખેને, એટલે અનુભવ 
થાયને ? એટલે પછી પસ્તાય કે ફાધર કહેતા હતા એ સાચી વાત છે. સાલું 


લફરું જ છે આ તો. (૪૫૭) 
પ્રશ્નકર્તા : મોહ અને પ્રેમ એ બન્નેની ભેદરેખા શું છે ? 


દાદાશ્રી : આ ફૂદું છે ને ? ફૂદું દીવાની પાછળ પડી અને “યા હોમ' 
થઈ જાય છે ને ? એ પોતાની જીંદગી ખલાસ કરી નાખે છે. એ મોહ કહેવાય. 
જ્યારે પ્રેમ એ ટકે, પ્રેમ ટકાઉ હોય, જો કે એમાં ય થોડી આસક્તિનાં દર્દ 
હોય. પણ તો ય ટકાઉ હોય એ મોહ ના હોય. (૪૫૮) 


અહીં બાર મહિના સુધી આવડું ગુમડું થાયને તો મોઢું ના જુએ, મોહ 
છૂટી જાય ને જ્યારે ખરો પ્રેમ હોય તો એક ગુમડું, અરે બે ગુમડાં થાય તો 
ય ના છૂટે. તે આવો પ્રેમ ખોળી કાઢજો. નહીં તો શાદી જ ના કરશો. નહીં 
તો ફસાઈ જશો. પછી એ મોઢું ચઢાવશે ત્યારે કહેશે, “આનું મોઢું જોવાનું મને 
નથી ગમતું.' ત્યારે અલ્યા સારું જોયું હતું તેથી તને ગમ્યું હતું. ને હવે આવું 
નથી ગમતું ? આ તો મીઠું બોલતા હોયને, એટલે ગમે અને કડવું બોલતા 
હોયને તો કહે “મને તારા જોડે ગમતું જ નથી ? (૪૫૯) 


પ્રશ્નકર્તા : આ ડેટિંગ ચાલુ થઈ ગયું હોય પછી હવે કેમનું બંધ કરવું 
એને ? શું કરવું ? 


દદ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


દાદાશ્રી : એ બંધ કરી દેવાનું. નક્કી કરો અત્યારે કે આ બંધ કરી 
નાખવું છે. આપણે કહીએ કે અહીં છેતરાઉ છું, તો છેતરાવાનું પછી બંધ કરી 
દઈએ. નવેસરથી છેતરાવાનું બંધ. જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. જ્યારથી 
સમજણ પડી કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે એટલે બંધ કરી દેવું જોઈએ. 

વાઈલ્ડ લાઈફ નહીં હોવી જોઈએ. ઈન્ડિયન લાઈફ હોવી જોઈએ. 


તમે ચોખ્ખા હશો તો તમને વાઈફ પણ ચોખ્ખી મળશે ! એનું નામ 
જ “વ્યવસ્થિત', જે એક્ઝેક્ટ હોય ! (૪૫૯) 


પ્રશ્નકર્તા : ગમે એ ચાલે, હું કઈ કલર-બલરમાં નથી માનતો. જે સારી 
છોકરી હોય, અમેરિકન હોય કે ઈન્ડિયન હોય, તો ય વાંધો નહીં. 


ક ર. કુ 


દાદાશ્રી : પણ એવું છે ને, આ કેરીઓ અમેરિકન અને આપણી કેરીમાં 


ય ફેર હોય છે એવું તું ના જાણું ? શું ફેર હોય છે આપણી કેરીમાં ને....? 


ગ 


પ્રશ્નકર્તા : આપણી મીઠી હોય. 


દાદાશ્રી : હા, ત્યારે પછી જોજો. એ મીઠી ચાખી તો જો આપણી 
ઇન્ડિયનની. 


પ્રશ્નકર્તા : હજુ ચાખ્યું નથી. 


દાદાશ્રી : ના. પણ પેસીશ નહીં આમાં અમેરિકનમાં પેસવા જેવું નથી. 
જો, તારી મમ્મીને ને ફાધરને તેં જોયાં ને ? તો એ બેને કોઈ દહાડો મતભેદ 
પડે કે ના પડે ? 

પ્રશ્નકર્તા : મતભેદ તો પડે. 


દાદાશ્રી : હા, પણ તે ઘડીએ તારી મમ્મી જતી રહે છે કોઈ દહાડો 
ય? 
ત 
પ્રશ્નકર્તા : ના, ના. 
દાદાશ્રી : અને પેલી તો “યૂ યૂ' કરીને આમ બંદૂક દેખાડે, જતી રહે 
અને આખી જીંદગી રહે આ. એટલે અમે તમને સમજણ પાડીએ કે ભઈ, આ 


આવું કરશો નહીં આ બાજુ, પછી પેઠા પછી પસ્તાશો. આ તો ઠેઠ સુધી રહે 
હં કે, વઢંવઢા કરીને સવારમાં પાછું રીપેર. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૬૭ 


પ્રશ્નકર્તા : વાત સાચી છે. 


દાદાશ્રી : માટે હવે નક્કી કર કે મારે ઇન્ડિયન લેડી જોડે પૈણવું છે, 
ઇન્ડિયનમાં તું ગમે તે, બ્રાહ્મણ, વાણિયણ, તને જે ફાવે તે વાંધો નથી. (૪૬૧) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણી નાતમાં જ લગ્ન કરવાના ફાયદા શું ? એ જરા 
કહો. 


દાદાશ્રી : આપણી કોમ્યુનીટીની વાઈફ હોયને તો આપણા સ્વભાવને 
મળતું આવે. આપણે કંસાર લીધો હોય અને ઘી વધારે જોઈતું હોય આપણા 
લોકોને. હવે કોઈ એવા નાતનીને પૈણી લાવ્યો, તો તે મેલે નહીં આમ, નીચું 
નમાવતા જ એના હાથમાં દુઃખે એટલે એના જુદા જૃદા ગુણો જોડે ટકરામણ 
થાય આખો દહાડો ય અને આ આપણી જાતની જોડે કશું ના થાય. સમજણ 
પડીને ? ભાષા પેલી બોલેને, તે ય ચીપી ચીપીને બોલે અને આપણો દોષ 
કાઢે કે તમને બોલતા નથી આવડતું, એવું ત્રાગાં કરે. એના કરતાં આપણી 
સારી કે કંઈ કહે તો નહીં, આપણને વઢે નહીં. 


પ્રશ્નકર્તા : આપ કહો છો કે એક જાતિની હોય ત્યાં ઝઘડો ના થાય, 
પણ એક જાતિની હોય ત્યાં ય ઝઘડો તો થાય છે, એનું શું કારણ ? 


દાદાશ્રી : ઝઘડો થાય પણ એનો નિકાલે થાય. પણ પેલો આખો દહાડો 
ગમે એની જોડે અને પેલા જોડે તો ગમે નહીં પછી, એક કલાક ગમે અને 
પછી કંટાળો આવ્યા કરે. એ આવે ને કંટાળો આવે, એ આવે ને તરત કંટાળો 
આવે. પોતાની જાતની હોય તો ગમે, નહીં તો ગમે જ નહીં. કંટાળો આવે, 
ભૂતડી જેવી લાગે. આ બધા જે પસ્તાયેલાને તેના દાખલા કહું છું. આ બધા 
બહુ ફસાયેલા, આ લોકો વધુ ફસાયેલા. (૪૬૩) 


ઈન્ટરકાસ્ટ મેરેજ કરવામાં વાંધો નથી હવે. પહેલાં કરવામાં જરા વાંધો 
હતો. (૪૬૭) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણા હાથમાં ક્યાં છે ? આપણા હાથમાં નથી ને 
અમેરિકન પેસે કે નહીં એ ? 

દાદાશ્રી : હાથમાં નથી તો ય એ કંઈ વહેતું મૂકાય કંઈ ? કહેવું તો 
પડે ને, “એ ય... એ અમેરિકન છોકરી જોડે ફરશો નહીં તમે. આપણું કામ 


૬૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


નહીં.' એવું તેવું અમથા અમથા ડફળાય ડફળાય કરીએ તો એની મેળે અસર 
થાય, ઇફેક્ટ થાય. નહીં તો એ જાણે કે આય ફરાય ને આય ફરાય. કહેવામાં 
શું વાંધો છે અને લત્તો ખરાબ આવે છે ને, લત્તો ખરાબ ઇન્ડિયામાં હોય 
છે, તો ત્યાં બોર્ડ મારે છે, “બિવેર ઓફ થીવ્સ.' શા માટે એવું કહે છે ? 


કે જેને ચેતવું હોય તે ચેતે. કામ લાગે કે ના લાગે શબ્દ ? કેમ સમજણ 
ના પડી તને? (૪૬૮) 


જાતિ-કુળનું મિક્ષ્ચર થાય ત્યારે સંસ્કાર આવે. એકલી જાતિ હોય, અને 
કુળ ના હોય તો ય સંસ્કાર ના હોય. એકલું કુળ હોય, જાતિ ના હોય તો 
ય સંસ્કાર ના હોય. જાતિ અને કુળ બેનું મિક્ષ્ચર, એક્ઝેકટનેસ હોય ત્યારે 
સંસ્કારી માણસો જન્મે. (૪૭૦) 


હવે ફાધર પક્ષને કુળ કહ્યું અને મા પક્ષને જાતિ કહી. આ બેઉ પક્ષો 
સારા ભેગા થયા હોય તો વાત પૂછવી, બીજી વાતમાં મઝા નહિ. (૪૭૦) 


એટલે મા જાતવાન હોવી જોઈએ. બાપ કુળવાન હોવો જોઈએ. એ પ્રજા 
બહુ ઊંચી હોય. જાતિમાં ગુણ ના હોય અવળા અને બાપના કુળવાન પ્રજાના 
ગુણ હોય. કુળના ઠઠારા સહિત, કો'કને માટે ઘસાય. લોકોના માટે ઘસાય. બહુ 
ઊંચા કુળવાન કોણ, બન્ને બાજુ ઘસાય. આવતાં ય વેરે ને જતાં ય વેરે અને 
નહીં તો જગતના લોકો કુળવાન કેવા કહેવાય ? એક બાજુ વેરાય પોતે. લેતી 
વખતે પૂરું લે પણ આપતી વખતે જરા સારું આપે, તોલો ય વધારે આપે. પેલા 
ય ચાલીસ તોલા દે, પણ પોતે એક્તાલીસ તોલા આપે. જ્યારે ડબલ કુળવાન 
કોણ કહેવાય ? પોતે ઓગણચાલીસ તોલા લે. એક તોલો ત્યાં ઓછો લે અને 
અહીં એક તોલો વધારે આપે એ ડબલ કુળવાન કહેવાય. બેઉ બાજુ ઘસાય 
એટલે ત્યાં ઓછું શા માટે લે ? પેલો એની જાતનો દુઃખી છે, જવા દો ને | 
એનું દુઃખ કાઢવા માટે ! અહીંયા ય લાગણી ને ત્યાં ય લાગણી. એવા માણસને 
જોઉં ત્યારે શું કહેતો હતો, આ દ્વાપરિયા આવ્યા. (૪૭૨) 


હવે ઊંચું કુળ હોય અને અહંકાર કરે કુળનો, તો નીચા કુળમાં જન્મ થાય, 
બીજી વાર એને નીચું કુળ હોય અને નમ્રતા કેળવે તો ઊંચામાં આવે. બસ આપણી 
ને આપણી જ આ કેળવણી છે, ખેતીવાડી આપણી ને આપણી જ. પેલા ગુણો 
કંઈ આપણે પ્રાપ્ત કરવા નહીં પડતા, સહજ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં ઊંચા કુળમાં 
જન્મે એટલે આપણને જન્મથી જ આ બધા સંસ્કાર મળે ! (૪૭૩) 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૬૯ 


આ બધી વ્યવહારમાં કામની વાતો. આ કંઈ જ્ઞાનની વાતો નથી. પણ 
વ્યવહારમાં, વ્યવહાર જોઈએ ને ? 


પ્રશ્નકર્તા : પણ દાદા આપે કીધું બરાબર છે, વ્યવહારમાં જ્ઞાનની વાતો 
પણ જ્ઞાનની અગાસી સુધી પહોંચતા વ્યવહારમાં છીએ, તો વ્યવહારની અંદર 
આ વાતો ય કામમાં લાગે ને ? 


દાદાશ્રી : હા, કામમાં આવે ને ? વ્યવહારથી ય સારું ચાલે. એ “જ્ઞાની 
પુરૂષની” પાસે, “જ્ઞાની પુરુષ'માં વિશેષતા હોય, બોધકળા અને જ્ઞાનકળા બન્ને 
કળા હોય. આ બોધકળા એ સૂઝથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. અને જ્ઞાનકળા જ્ઞાનથી 
ઉત્પન્ન થઈ એટલે ત્યાં આપણો નિવેડો આવે. કોઈ દહાડો આવી વાતચીત 
કરી હોય. તો વાંધો શું એમાં ! આપણને શું નુકસાન જવાનું છે ? “દાદા' ય 
બેઠા હોય છે, એમની ફી હોતી નથી. ફી હોય તો વાંધો આવે. (૪૭૩) 


પ્રશ્નકર્તા : યુવાન-યુવતીઓએ લગ્નજીવનમાં પ્રવેશતાં પહેલાં સ્ત્રી 
અગર પુરુષની પસંદગી કેવી રીતે કરવી ? અને શું કરવું ? શું જોવું ? ગુણો 
કેવી રીતે જોવા ? એની ચર્ચા કરો. 


દાદાશ્રી : તે બહુ જોવાની જરૂર નથી. યુવક-યુવતીઓ જોવા જઈએ 
અને આકર્ષણ ના થાય તો બંધ રાખવુ. બીજી ડીઝાઈન જોવાની જરૂર નથી. 
આકર્ષણ થાય છે કે નહીં એટલું જ જોવાનું. 


પ્રશ્નકર્તા : કઈ જાતનું આકર્ષણ ? 


દાદાશ્રી : આ આંખનું આકર્ષણ થાય, મહીં એટ્રેક્શન થાય. તમે કોઈ 
વસ્તુ એવી લેવાના હોય બજારમાં, તો એ વસ્તુનું એટ્રેક્શન થાય નહીં તો તમે 
લઈ શકો જ નહીં. એટલે એનો હિસાબ હોય તો જ એટ્રેક્શન થાય. કુદરતના 
હિસાબ વગર કોઈ પૈણી શકતો નથી. એટલે એટ્રેક્શન થવું જોઈએ. (૪૭૯) 


કેવડી મોટી મશ્કરી ! આ મશ્કરી કરવાનો જમાનો છે, તે સ્ત્રીઓની 
મશ્કરી થઈ રહી છે. આમ ફરો, તેમ ફરો. 


ન 


અત્યારે તો છોકરાઓ છોકરીની પસંદગી કરતા પહેલાં બહુ ચૂંથે છે. 
“બહુ ઊંચી છે, બહુ નીચી છે, બહુ જાડી છે, બહુ પાતળી છે, જરા કાળી છે.' 
મેર ચક્કર, એક છોકરો આવું બોલતો હતો, તેને મેં તો ખખડાવ્યો. મેં ક 


ન્ડ 


૭૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


“તારી મધર હઉ વહુ થતી હતી. તું કઈ જાતનો માણસ છે તે ?' સ્ત્રીઓનું 
આટલું બધું ઘોર અપમાન ! 


જો લોકો કહે કે તમને છૂટ છે જાવ, આ છોકરાને જે કહેવું હોય તે 


વ્‌ 
કહો, એ છોકરો કહે કે મને કહેવું હોય તે કહો, તો હું કહું કે મૂઆ ભેંસ 


છે તે આવું જોઉં છું ? ભેંસને ચોગરદમથી જોવાની હોય. (૪૮૦) 


એટલે આનો બદલો ક્યારે આપે છે સ્ત્રીઓ, એ જાણો છો ? આ મશ્કરી 
કરી તેનો ? એટલે પછી આનું ફળ શું મળે છે એ છોકરાઓને ? (૪૮૧) 


તે આ સ્ત્રીઓ વધેલી છે. તેથી બિચારીની આ કિંમત ઘટી છે. કુદરત 
જ આવું કરાવે છે. હવે આનું રીએક્શન ક્યારે આવે ? બદલો ક્યારે મળે છે ? 
જ્યારે સ્ત્રીઓ ઘટી જાય છે અને પુરુષો વધી જાય છે, ત્યારે સ્ત્રીઓ શું કહે 
છે ? સ્વયંવરપણું કરો. એટલે એ પૈણનારી એકલી અને આ એકસોને વીસ. 
સ્વયંવરમાં બધા ફેંટા-બેંટા પહેરીને ટાઈટ થઈને આવ્યા હોય ને મૂછ આમ 
આમ કરતા હોય |! પેલીની રાહ જોતા હોય કે આ ક્યારે મને વરમાળા પહેરાવે. 
પેલી જોતી જોતી આવે. પેલો જાણે કે મને પહેરાવશે. આમ ડોકું હહ આગળ 
કરવા જાય. પણ પેલી ગાંઠે જ નહીંને ! પછી જ્યારે એનું દિલ મહીં એકાકાર 
થાય, ખેંચાણ થાય, તેને વરમાળા પહેરાવે. પછી એ મૂછો આમળતો હોય કે 
ના આમળતો હોય. એ પછી મશ્કરી થાય. આ ડાગલા મૂર્ખા થઈને ચાલ્યા 
જાય પછી, આમ આમ કરીને. તે આ એવી મશ્કરી થયેલી, આ સામો બદલો 
મળે છે. (૪૮૨) 


તદન સોદાબાજી થઈ ગઈ, સોદાબાજી ! પ્રેમ ક્યાં રહ્યો ને સોદાબાજી 
થઈ ગઈ ! એક બાજુ રૂપિયા મૂકો ને એક બાજુ અમારો છોકરો, તો જ 


પૈણશે, કહે છે. એક ત્રાજવામાં રૂપિયા મૂકવા પડે. ત્રાજવાની તોલે માપતા 
હતા. (૪૮૬) 


(૧૮) પતિની પસંદગી ! 


પરવશતા, નરી પરવશતા ! જ્યાં જુઓ ત્યાં પરવશ ! ફાધર કાયમ ઘેર 
રાખે નહિ. કહેશે, એના સાસરે જ શોભે અને સાસરામાં તો બધાં સાવ બેસી 
રહ્યાં હોય વઢતાં. તું ય કહું કે, “માજી, તમારું મારે શું કરવું ? મારે તો ધણી 
જ એકલો જોઈતો'તો ? ત્યારે કહે, “ના, ધણી-બણી એકલાનું ના ચાલે, આ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૭૧ 


તો લશ્કર આવશે જોડે. લાવ-લશ્કર સહિત.” (૪૯૦) 


પૈણવા માટે વાંધો નથી. પૈણવું પણ સમજીને પૈણો કે, “આવું જ 
નીકળવાનું છે.' એમ સમજીને પછી પૈણો. પૈણવાનો તો છૂટકો નથી અને 


ક અ ને. 


કો'કને છે તે એવું ભાવ કરીને આવેલી હોય કે “મારે દીક્ષા લેવી છે કે મારે 


બ્રહ્મચર્ય લેવું છે.' તો વાત જુદી છે. બાકી પૈણવાનું તો છૂટકો જ નથી. પણ 
પહેલેથી નક્કી કરીને પૈણીએને એ માહ્યરામાં કે આવું થવાનું છે એટલે પછી 
ભાંજગડ નહિ, પછી આશ્ચર્ય ના લાગે. એટલે નક્કી કરીને પેસીએ અને સુખ 
જ માનીને પેસીએ, તો પછી નરી ઉપાધિ જ લાગે ! આ તો દુઃખનો સમુદ્ર 
છે. સાસુના ઘરમાં પેસવું એ તો કંઈ સહેલી વાત છે ? હવે ધણી કોઈ જગ્યાએ 
જ એકલો હોય કે એનાં મા-બાપ મરી ગયાં હોય ? (૪૯૦) 


[સિવિલાઈઝ્ડ એ લડે નહી. એ રાતે બન્ને સૂઈ જાય, વઢવઢ નહીં. 
જે અન્‌સિવિલાઈઝ્ડ લાગે છે ને મનુષ્યો, તે આ ઝઘડા કરે, કકળાટ થાય 
બધું ! (૪૯૨) 


પ્રશ્નકર્તા : અમે અમેરિકન છોકરાઓ જોડેની પાર્ટીમાં હવે નથી જતાં. 
કારણ કે અમે એ પાર્ટીમાં જઈએ તો લોકો બધું પીવાનું ને બધું હોય, ખાવાનું 
હોય, એટલે અમે એ લોકોની પાર્ટીમાં નથી જતાં, પણ “ઈન્ડિયન' જે છોકરાઓ 
હોય એ લોકો પાર્ટી કરે તે એમાં જઈએ છીએ. 

દાદાશ્રી : હં. 


ન્‌ 


પ્રશ્નકર્તા : અને બધાને, એકબીજાના મમ્મી-પપ્પા બધાને ઓળખે છે. 
દાદાશ્રી : પણ આમાં શું ફાયદો મળે ? 
પ્રશ્નકર્તા : એન્જોયમેન્ટ-મજા આવે |! 


દાદાશ્રી : એન્જોયમેન્ટ !! એન્જોય તો ખાવામાં, બહુ એન્જોયમેન્ટ 
હોય. પણ એ ખાવામાં શું કરવું જોઈએ, એને કંટ્રોલ કરવો જોઈએ કે ભઈ, 
આટલું જ મળશે તને. પછી એ ધીમે ધીમે એન્જોય કરતો કરતો ખાય. આ 
તો છૂટ આપે છે ને એટલે એન્જોય કરતાં નથી. કોઈ બીજી જગ્યાએ “એન્જોય' 
ખોળે છે, એટલે ખાવાનો પહેલા કન્ટ્રોલ કરવો જોઈએ કે આટલું જ મળશે 
હવે, વધારે નહીં મળે. 


૭૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


પ્રશ્નકર્તા : અમારે એ લોકોને આવી “પાર્ટીઓ'માં જવા દેવા ? આવી 
પાર્ટીઓમાં વરસમાં કેટલી વાર જવા દેવા અમારે ? 


ન 


દાદાશ્રી : કોને ? 
પ્રશ્નકર્તા : છોકરાઓને, છોકરીઓને ? 


દાદાશ્રી : એવું છે ને, છોકરીઓએ એમના મા-બાપના કહેવા પ્રમાણે 
ચાલવું જોઈએ, આપણા અનુભવીઓની શોધખોળ છે કે છોકરીઓએ હંમેશાં 
એમના મા-બાપના કહેવા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. પૈણ્યા પછી ધણીના કહેવા 
પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. પણ પોતાની મરજીથી ના કરવું જોઈએ. આવું આપણા 
અનુભવીઓની કહેવત છે. 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરાઓને આવું કરવાનું ? છોકરા હોય, એ લોકોએ મા- 
બાપના કહ્યા પ્રમાણે કરવાનું કે નહીં ? 


દાદાશ્રી : છોકરાઓને ય મા-બાપના કહ્યા પ્રમાણે ચાલવાનું પણ 
છોકરાને, તો ઢીલ, જરા ધીમું રાખો તો ચાલે ! કારણ કે છોકરાને રાત્રે બાર 
વાગે કહ્યું હોય, તો એકલો જાય તો વાંધો નહીં ! તને તો રાત્રે બાર વાગે 
કહ્યું હોય તો એકલી જઉં તું ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના જઉં, બીક લાગે. 
દાદાશ્રી : અને છોકરો હોય તો વાંધો નહી કારણ કે છોકરાને છૂટ વધારે 


હોવી જોઈએ. અને બેનોને છૂટ ઓછી હોવી જોઈએ. કારણ કે તમે બાર વાગે 
જઈ શકો નહીં. 


એટલે આ તમારા ભવિષ્યના સુખને માટે કહે છે, ફયુચરના સુખને માટે 
એ, આ તમને ના કહે છે. અત્યારે તમે આ ભાંજગડમાં પડશોને તો ફ્યુચર 
બગાડી નાખશો. તમને ફ્યુચરમાં સુખ ઊડી જશે. એટલે ફયુચર” (ભવિષ્ય)ને 
નહીં બગાડવા માટે એ કહે છે તમને કે “બીવેર, બીવેર, બીવેર.' (૪૯૮) 


પ્રશ્નકર્તા : આપણા હિન્દુ ફેમીલીમાં કહે છે, “છોકરી પારકે ઘરે જતી 
રહેવાની છે અને છોકરો કમાઈને ખવડાવાનો છે કે આપણો સહારો થવાનો 
છે.' એવી અપેક્ષાઓ છે એ દ્રષ્ટિ રાખી અને છોકરીને માટે છે તો પ્રેમ ના 


ક્‌ ન્ય 


રાખે એ બરાબર કહેવાય ? 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૭૩ 


દાદાશ્રી : પ્રેમ ના રાખે એ બોલનારી જ ખોટી છે. આ વાંધો જ ખોટો 
છે. એ જ અણસમજણ છે ને પ્રેમ ના રાખે એવાં કોઈ મા-બાપ જ ના હોય. 
આ એને સમજણ જ નથી એટલે શું થાય તે ! આવું પ્રેમ ના રાખે કહે તો 
મા-બાપને કેટલું દુઃખ લાગે કે નાનપણથી ઉછેરી શું કરવા, તને પ્રેમ નહોતો 
રાખવાનો તો ? 


પ્રશ્નકર્તા : તો પછી મને આવું ફીલીંગ કેમ થયું કે મને મા-બાપ પ્રેમ 
નથી કરતા ? મને આવી દ્રષ્ટિ ક્યાંથી આવી ? 


દાદાશ્રી : નહીં, સહુ આવા બધા પ્રશ્નો ઊભા કરે, શું થાય તે ? નાની 
હોય તો એડીએ દાબી દે, પણ મોટી થઈ એટલે શું કરવાનું ? 


કર ક પ 


હવે અમે જોઈ શકીએ એને આ અક્કલ મળી છે 
છે. 


બુદ્ધિ બહારની 
મળી છે ને તે ઊંધી બુદ્ધિ 


7 
એટલે એ ય દુઃખી થાય ને બીજાને દુઃખી 
કરે. (૫૦૨) 


પ્રશ્નકર્તા : હા. આજકાલ છોડીઓ ય વહેલું વિવાહ કરવા તૈયાર ના 
થાય ને ? 


દાદાશ્રી : છોડીઓ તૈયાર ના થાય. એટલે ઉંમર તો, બને ત્યાં સુધી 
લગ્ન વહેલું થાય તો સારું. આ ભણવાનું પતી જવા આવ્યું હોય, ભણવાનું 
પતી જાય અને આ લગ્ન પૂરું થઈ જાય એવી રીતે બની જાય તો સારું, બેઉ 
સાથે થઈ જાય. અગર લગ્ન થાય પછી વરસ દહાડા પછી ભણવાનું પુરું થતું 
હોય તો ય વાંધો નહીં. પણ લગ્નથી બંધાઈ જઈએ ને તો “લાઈફ' સારી જાય, 
નહીં તો “લાઈફ' પાછલી બહુ દુઃખી થાય છે. (૫૦૪) 


તે ફ્રેન્ડ ઉપર મોહ એટલે સખીની વાત કરું છું કે સખો ? 
પ્રશ્નકર્તા : નહીં, બન્ને રીતે. 

દાદાશ્રી : સખો હઉ ! મૂંછવાળો હઉ ? 

પ્રશ્નકર્તા : હા. બન્ને. 


દાદાશ્રી : બરાબર છે. તો એની જોડે આપણે સમભાવે રહેવાનું, તે 
ઘડીએ તારી જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. તે ઘડીએ ભાન ના ભૂલી જવું જોઈએ. 


૭૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


બનતાં સુધી જેને બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું છે, જેને મોક્ષ જોઈએ છે, તે સ્ત્રીઓએ 
પુરુષોનો પરિચય ઓછામાં ઓછો કરવો, ના છૂટકે જ. જેને મોક્ષે જવું 
એણે એટલી કાળજી લેવી જોઈએ. એવું તને લાગે છે કે નહીં લાગતું ? 
કેમ લાગે છે ? 


નર્‌ 


પ્રશ્નકર્તા : લેવી જોઈએ. 


દાદાશ્રી : કે મોક્ષે જવું નથી હમણે ? ચાલે એવં છે ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના, મોક્ષે જવું છે. 
દાદાશ્રી : તો પછી આમાં શું કરવાનું, આ નર્યો એંઠવાડ ! 
સ્ત્રીઓની સાથે ફરો-હરો, ખાવો-પીવો. નિરાંતે મજા કરો. (૫૦૫) 


પ્રશ્નકર્તા : દાદા, એક બેન પૂછે છે કે આપણે છોકરાઓ જોડે ફ્રેન્ડલી 
રીલેશન હોય, છતાં મા-બાપને શંકા કેમ પડતી હોય છે ? 
દાદાશ્રી : ના, ફ્રેન્ડલી રીલેશન રખાય જ નહીં. છોકરાઓ જોડે ફ્રેન્ડલી 


ન 


રીલેશન એ ગુનો છે. 
પ્રશ્નકર્તા : એમાં શું ગુનો છે ? 


દાદાશ્રી : પેટ્રોલ અને દિવાસળી. દેવતા બે સાથે મૂકાય નહીં ને ? એ 
બન્ને ય લાગ ખોળતા હોય. આ મારા લાગમાં ક્યારે આવે અને પેલો એ 
જાણે કે આ મારા લાગમાં ક્યારે આવે ? શિકાર કરવાનું ખોળતા હોય, શિકારી 
કહેવાય બન્ને ય ! 


પ્રશ્નકર્તા : છોકરા અને છોકરીઓએ દોસ્તી તમે કીધુંને કે નહીં કરવી 


ન 


દાદાશ્રી : બિલકુલ નહીં કરવી જોઈએ. 


ઉ! કિ 


પ્રશ્નકર્તા : બિલકુલ નહીં કરવી જોઈએ, તે એ લોકોને સંતોષ નહીં 
થયો. 


દાદાશ્રી : એ ફ્રેન્ડશીપ છેવટે પોઈઝનરૂપ થશે, છેવટે પોઈઝન જ થાય. 
છોકરીને મરવાનો વખત આવે. છોકરાનું કશું જાય નહીં. એટલે છોકરા જોડે 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૭૫ 


તો ઊભું જ ના રહેવું જોઈએ. છોકરાની ફ્રેન્ડશીપ કોઈ કરશો નહિ, નહીં તો 
એ પોઈઝન છે. લાખ રૂપિયા આપે તો ય ફ્રેન્ડશીપ ન કરવી. પછી છેવટે ઝેર 
ખાઈને મરવું પડે છે. કેટલી ય છોકરીઓ ઝેર ખાઈને મરી જાય છે. (૫૦૬) 


એટલે આપણે ઉંમરલાયક થઈએ, એટલે આપણે કહી દેવું ઘરમાં ફાધર- 
મધરને કે મારું છે તે જોઈન્ટ કરી નાખો. અને સારા માણસ જોડે, ફરી તૂટી 
ના જાય એવું જોઈન્ટ કરી નાખો. મારું હવે લગ્ન માટે ખોળી કાઢો. દાદા 
ભગવાને મને કહ્યું છે કે તમે કહેજો. એવું કહીએ, શરમમાં ના રહીએ ત્યારે 
એ જાણે કે બચ્ચાની ખુશી છે, હવે ચાલો પૈણાવી દઈએ. પછી બે વર્ષ પછી 
પૈણી જવાનું સામસામી પાસ કરીને જોઈન્ટ કરી નાખવું. ખીલે બંધાઈ ગયા 


પછી કોઈ જુએ નહીં આપણને. કહેશે એનું તો નક્કી થઈ ગયું ! 


આ તો નહીં સારું. લોક તો દગા-ફટકાવાળા હોય. કોઈની જોડે 
મિત્રાચારી બેનપણીઓની કરીએ, બીજા લોકોની પુરુષની મિત્રાચારી ના કરવી. 
દગો કરીને બધા ચાલ્યા જાય. બધા કોઈ સગાં ના થાય. બધા દગાખોર, એકે 
ય સાચો ના હોય. વિશ્વાસ ના કરશો. 


ખીલે બંધાઈ જવું સારું. આમ આમ ફર ફર કરીએ એમાં ના ભલીવાર 
આવે. તારા ફાધર-મધર ખીલે બંધાયા છે. તો છે કશી ભાંજગડ ? એવું તારે 
પણ ખીલે બંધાઈ જવું, ને ના ગમે, ખીલે બંધાવાનું તને ગમે નહીં ? છૂટું 
રહેવાનું ગમે ? ના સમજ પડી ? (૫૦૯) 


છોકરીઓને કહું કે કેમ પૈણતી નથી ? ત્યારે કહે કે “શું દાદા તમે 
આવું કહો છો, અમને પૈણવાનું કહો છો ? મેં કહ્યું, “'પૈણ્યા વગર નહીં 
ચાલે આ જગત. કાં તો બ્રહ્મચર્ય પાળવું છે.' એવું ડિસાઈડ કરો અને તે 
ચોક્કસ ખાતરીપૂર્વક કરવું જોઈએ કાં તો પૈણી નાખો. પણ એમ બેમાંથી 
એકમાં આવી જાવ. ત્યારે કહે છે, “શું પૈણો કહો છે ? મેં કહ્યું, “કેમ વાંધો 
શું આવે છે ? કોઈ સારા છોકરાં...' ત્યારે કહે “છોકરા ક્યાં સારા... બબૂચક 
મૂઆ છે ! આ બબૂચકો જોડે શું પૈણવાનું ₹ એટલે હું ચમક્યો. મેં કહ્યું, 
આ છોકરીઓ કેવી ? એટલે અત્યારથી એનો પાવર આટલો છે, તો પછી 
એને જીવવા શી રીતે દે બિચારાંને ! તેથી આ છોકરા ઘણા કહે, શાદી નથી 
કરવી. અને એ છોકરાઓને પગની પીંડીઓ એવી નથી હોતી, કંતાઈ ગયેલી 
હોય છે. શું કહે છે ? બબૂચકને શું પૈણું? મેં કહ્યું, 'ના બોલીશ. તારા 


ગ ને ષ્ગ 


૭૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


મનમાંથી એ બબૂચક છે એ કાઢી નાખ. કારણ કે પૈણ્યા વગર છૂટકો નથી.' 
ચાલે નહીં. મનમાં બબૂચક ઘૂસી ગયું ને તે પછી કાયમ વઢવાડો થાય. એ 
બબૂચક લાગ્યા કરે એને ? (૫૧૦) 


જગત આખું મોક્ષે જ જઈ રહ્યું છે પણ મોક્ષમાં જતા આ બધું હેલ્પીંગ 
થતા નથી. વઢંવઢા કરીને ઊલટાં બ્રેક મારે છે. નહીં તો ઉનાળાનો સ્વભાવ 
જ એવો કે ચોમાસાને ખેંચી લાવે. જ્યાં હોય ત્યાંથી ખેંચી લાવે. ઉનાળાનો 
સ્વભાવ વધતો વધતો જાય, ચોમાસાને ખેંચી લાવે. ભડકી મરવા જેવું નથી. 


એટલે આ બધું આ સંસારનો સ્વભાવ એવો છે કે મોક્ષ તરફ લઈ 
જાય આપણને. મોક્ષને ખેંચી લાવે છે. સંસાર જેમ કડક વધારે થાય ને, એમ 
મોક્ષ વહેલો આવે. પણ કડક થાય ત્યારે આપણે બગડી ના જવું જોઈએ, 
સ્ટેજ ઉપર રહેવું જોઈએ. સાચા ઉપાય કરવા જેવું છે, ખોટા ઉપાય કરવાથી 
પાછું પડી જાય. દુઃખ પડ્યું એટલે એમ જ માનવું કે મારા આત્માનું 
વિટામીન મળ્યું અને સુખ પડ્યું એટલે દેહનું વિટામીન મળ્યું. એવી રીતે 
ચાલવાનું. એ રોજે ય વિટામીન મળે આપણને. અમે તો એવું માનીને ટેસ્ટથી 
ચાલેલા નાનપણમાંથી. તું તો એક જ જાતનાં વિટામીનને વિટામીન કહું, એ 
બુદ્ધિનું વિટામીન છે. જ્ઞાન બન્નેને વિટામીન કહે છે. એ વિટામીન સારું કે 
લોકો ખૂબ જમવાનું હોય તો ય તપ કરે છે. સરસ બધું શાક-બાક હોય તો 
ય તપ કરે છે. તપ કરે છે એટલે શું, દુઃખ વેદે છે. આત્માનું વિટામીન મળે. 
એ બધું સાંભળવામાં નથી આવ્યું તમારે ? 


પ્રશ્નકર્તા : હા, આવ્યું છે, દાદા. 
દાદાશ્રી : તો આ તો એની મેળે ઘેર બેઠાં મળે છે. (પરર૨) 


લવ મેરેજ એકલું પસંદ કરવા જેવી ચીજ નથી. કાલે આનો મિજાજ 
કેવો નીકળે તે શી ખબર પડે ? મા-બાપ ખોળી આપે તે જોવું, કે ડફોળ છોકરો 
છે કે ડિફેક્ટવાળો છે ? ડફોળ ના હોવો જોઈએ. ડફોળ હોય ખરા કે ? 


ન 


આપણને કંઈ ગમે એવું જોઈએ. કંઈક આપણા મનને ગમે એવું 


જોઈએ. બુદ્ધિની લિમિટમાં આવી જવો જોઈએ. અહંકાર એક્સેપ્ટ કરે એવો 
જોઈએ અને ચિત્ત ચોંટે એવો જોઈએ. ચિત્ત ચોંટે એવો જોઈએ ને ? એટલે 
એ કકે શ 


કરે તો વાંધો નથી. પણ એને આપણે જોઈ લેવો જોઈએ. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૭૭ 


પ્રશ્નકર્તા : કો'ક વાર મા-બાપ પણ છોકરો શોધવામાં ભૂલ કરી શકે ? 


દાદાશ્રી : એમનો ઈરાદો નથી, એમનો ઈરાદો તો સારું જ કરવાનો છે. 
પછી ભૂલ થઈ એ આપણા પ્રારબ્ધના ખેલ છે. શું કરવું ? અને આ તમે સ્વતંત્ર 
ખોળો એમાં ભૂલ થવાના સંભવ છે. ઘણા દાખલા ફેઈલ ગયેલા. (પરપ) 


આપણા એક મહાત્મા હતાં. એનો એકનો એક છોકરો, મેં કહ્યું, “અલ્યા, 
તારે પૈણવું છે કે નહીં પૈણવું ? ત્યારે કહે, “પૈણીશ દાદાજી. કેવી પાસ કરી 
લાવીશ ?' તો કહે, “તમે કહો એમ કરું.' એની મેળે જ પાછું કહેવા માંડ્યો. 
“મારી મમ્મી તો પાસ કરવામાં હોશિયાર છે'. એ લોકોએ મહીં ડીસાઈડ કરી 


ન્‌ 


લીધેલું, મમ્મી જે પાસ કરે તે, તો આવી રીતે હોય. (૫૨૭) 


પ્રશ્નકર્તા : આ મારી નાની દીકરી પૂછે છે, એમ ને એમ કેવી રીતે 
પરણાય, પછી આપણી આખી લાઈફ જ બગડે ને ? તો પહેલાં છોકરાને 
બરાબર જોઈએ-કરીએ એમ. પછી કહે છે ખબર પડે ને કે છોકરો સારો છે 


ક્‌ જે ન 


કે નહીં. પછી લગ્ન થાય. એવું આ મને પ્રશ્ન પૂછયા કરે. તો દાદા એનું 
સોલ્યુશન શું આ છોકરાઓ માટે ? 


દાદાશ્રી : બધા જોઈને જ પૈણે છે ને પછી મારમાર ને વઢંવઢા. જોયા 


વગરના પૈણેલા તે બહુ સારા ચાલે છે. કારણ કે કુદરતે આપેલું છે, અને પેલું 
પોતે ડહાપણ કર્યું છે. (૫૨૮) 


આપણા એક મહાત્માની છોકરી શું કરે ? એના ફાધરને કહે છે કે “મને 


આ છોકરો નથી ગમતો.' હવે છોકરો ભણેલો-કરેલો. હવે ફાધરનું, મધરનું દિલ 
ઠરે એવો, બધાનું દિલ ઠરે એવો. એટલે પેલા ફાધરને અકળામણ થઈ ગઈ 


ક્‌ ર 


કે મહાપરાણે આવો સારો છોકરો જડ્યો ત્યારે પાછી છોડી ના પાડે છે. 


થાકેલો માણસ પછી બાવળિયાના નીચે બેસે. થાકેલો માણસ તે ક્યાં 
બેસે ? બાવળિયા નીચે ! ત્યારે શું થાય તે ! પછી એમણે મને કહ્યું. એટલે 


ન 


મેં કહ્યું, “એ છોડીને મારી પાસે બોલાવો.' મેં કહ્યું, “બેન શું વાંધો આવ્યો મને 
કહેને. શું વાંધો છે ? ઊંચો પડે છે ? જાડો પડે છે ? પાતળો પડે છે ?' ત્યારે 


ગ 
ન્‌ 


કહે, “ના. જરા બ્લેકીશ છે.' મેં કહ્યું, એ તો હું ઊજળો કરી નાખીશ, બીજું 
કશું તને નડે છે ? ત્યારે કહે, “ના, બીજું કશું ય નહીં.' ત્યારે મેં કહ્યું, “તો 


ગ 


હા પાડી દેને. પછી ઊજળો હું કરી આપીશ.' પછી એ છોડી એના પપ્પાજીને 


૭૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


છિ ય 


કહે છે, “તમે દાદાજી સુધી મારી ફરિયાદ કરો ?| તો શું ક 


ક્‌ પ 


રે ત્યારે ? 


પૈણ્યા પછી મેં કહ્યું, “બેન ઊજળો કરવા સાબુ મંગાવું કે ?' ત્યારે 
ન કહે છે, “ના દાદાજી, ઊજળો જ છે.' વગર કામનું બ્લેકીશ, બ્લેકીશ ! 


એ તો બ્લેક કંઈ ચોપડે તો કાળો દેખાય જરા અને યલ્લો ચોપડે તો યલ્લો 
ખાય ! બાકી છોકરો સારો હતો. મને સારો લાગ્યો. એને જવા કેમ દેવાય ? 


ત્ટ્ઝ 


ત્ત્પ્ન 


પેલી શું જાણે ? મોળો છે જરા. કરી નાખજે પછી, પણ આવું ફરી નહીં 
મળે !! (૫૩૧) 


પ્રશ્નકર્તા : ઇઝ ડેટીંગ એ સીન ? ડેટીંગ એટલે આ લોકો, છોકરીઓ 
કરાઓ સાથે જાય બહાર અને છોકરાઓ છોકરીઓ સાથે બહાર જાય, તો 
એ પાપ છે ? એમાં કંઈ વાંધો છે ? 

દાદાશ્રી : હા. છોકરાઓ સાથે ફરવાની ઇચ્છા થાય તો લગ્ન કરી લેવું. 
પછી એક જ છોકરો નક્કી કરવો. એક નક્કી થયેલો હોવો જોઈએ. નહીં તો 
એવો ગુનો નહીં કરવો જોઈએ, જ્યાં સુધી લગ્ન ના થાય ત્યાં સુધી આપણે 
છોકરાઓ જોડે ફરવું નહીં જોઈએ. 

પ્રશ્નકર્તા : અહીંયાં તો એવું છે કે છોકરા-છોકરીઓ ચૌદ વર્ષના થાય 
એટલે પછી બહાર જાય ફરવા. પછી છે તો મેળ પડે. એમાંથી આગળ પણ 
વધે. એમાં પછી કોઈને કંઈક બગડી જાય, એકબીજાને મેળ ના પડે તો પાછા 
બીજા છોકરા જોડે ફરે. પછી એની જોડે ના પડે તો ત્રીજા, એમ કરતું ચક્કર 


ચાલે અને એક સાથે બે-બે, ચાર-ચાર જણાં જોડે ય ફરે. 
દાદાશ્રી : ધેટ ઈઝ અ વાઈલ્ડનેસ, વાઈલ્ડ લાઈફ |! 
પ્રશ્નકર્તા : તો શું કરવું એ લોકો એ ? 


દાદાશ્રી : એક છોકરાને સિન્સિયર રહેવું જોઈએ અને છોકરો આપણને 
સિન્સિયર રહે, એવી લાઈફ હોવી જોઈએ. ઈન્‌[સિન્સિયરલી લાઈફ એ રોંગ 
લાઈફ છે. 


પ્રશ્નકર્તા : હવે એમાં થાય એવું કે સિન્સિયર કેમનો રહે ? એક છોકરા 
જોડે ફરતા હોય, પછી પાછું એમાંથી ઈન્‌સિસ્સિયર છોકરો થઈ જાય કે છોકરી 
થઈ જાય. 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૭૯ 


દાદાશ્રી : તો ફરવાનું જ બંધ કરી દેવું જોઈએ ને ? લગ્ન જ કરવું 
જોઈએ. આફટર ઓલ વી આર ઇન્ડીયન. નોટ વાઈલ્ડ લાઈફ. 


આપણે લગ્ન કર્યા પછી આખી જીંદગી સાથે સિન્સિયરલી રહીએ 
છીએ બેઉ સાથે. એટલે જો સિઃ્સિયરલી રહેવું હોય તો પહેલેથી બીજા 
માણસની ફ્રેન્ડશીપ નહીં હોવી જોઈએ. બહુ કડક રહેવું જોઈએ. એમાં કોઈ 
છોકરા સાથે ફરવું નહીં જોઈએ અને ફરવું હોય તો એક છોકરો નક્કી કરો 
કે ભઈ આની સાથે લગ્ન કરીશ. મા-બાપને કહી દેવું કે હું લગ્ન કરીશ 
તો આની જોડે જ કરીશ, મારે બીજાની જોડે કરવું નથી. ઈનસિન્સિયર લાઈફ 
ઈઝ વાઈલ્ડ લાઈફ. (૫૩૨) 

ચારિત્ર ખરાબ હોય, વ્યસની હોય. બધી જાતની ઉપાધિઓ હોય. 


ન 


વ્યસની ગમે કે ના ગમે ? 
પ્રશ્નકર્તા : બિલકુલ નહીં. 
દાદાશ્રી : અને ચારિત્ર સારું હોય ને વ્યસની હોય તો ? 
પ્રશ્નકર્તા : સિગરેટ સુધી ચલાવી લેવાય. 


દાદાશ્રી : ખરું કહે છે, ત્યાં સુધી નભાવી લેવાય, પછી આગળનું શી 
રીતે, પેલું બ્રાંડીના કપ ભરીને પીવે, શી રીતે પોષાય ? સીગરેટ સુધી ચલાવી 
લેવાય, બરોબર છે. ખરી વાત છે. એનું હદ હોય, સીગરેટ સુધી ચલાવી 
લેવાનું ! અને ચારિત્ર તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. તું માનું છું બેન, ચારિત્રમાં ? 
ચારિત્રને પસંદ કરું છું તું ? 


પ્રશ્નકર્તા : એના વગર જીવાય જ કેમ ? 


દાદાશ્રી : હા, જુઓ, આટલું હિન્દુસ્તાનની સ્ત્રીઓ, છોકરીઓ સમજે 
ને તો કામ કાઢી નાખે. ચારિત્રને જો સમજે તો કામ કાઢી નાખે. 


પ્રશ્નકર્તા : અમારા આટલા ઉચ્ચ વિચારો સારા વાંચનથી થયા છે. 


દાદાશ્રી : ગમે તેના વાંચનથી, આટલા સંસ્કાર પડ્યા ને ! સારા 
વિચારોના ! (૫૩૬) 


બાકી આ તો દગા-ફટકા છે. તમને બધાંને ના દેખાય. મને તો દેખાય 


૮૦ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


બધું. નર્યા દગા-ફટકા બધા છે અને દગો હોય, ત્યાં સુખ ના હોય કોઈ દહાડો 
ય ! સિન્સીયર રહેવું જોઈએ. આપણી પૈણ્યા પહેલાં ભૂલો થઈ હોય. એ બેઉ 
જણની એક્સેપ્ટ કરી દેવડાવીએ અમે અને પછી એમને એગ્રીમેન્ટ કરી 
આપીએ એ ફરી સિન્સીયર. જોવાનું નહીં બીજી જગ્યાએ. ગમે કે ના ગમે 
પણ પછી સિન્સીયર રહેવાનું. આપણી મધર ના ગમતી હોય. તો પણ એને 
સિન્સીયર રહીએ છીએ ને ? એનો સ્વભાવ ખરાબ હોય મધરનો, તો ય 
સિન્સીયર રહીએ છીએને ? (૫૪૦) 


પ્રશ્નકર્તા : સંસાર વ્યવહારમાં પૂર્વના કર્મોદયે જે થયાં હોય તે મુજબનું 
ચાલતું હોય બધું એમાં કોઈ પ્રપંચ માલમ પડ્યો કે આપણી સામે આ પ્રપંચ 
થઈ રહ્યો છે તો એની સામે કઈ ભૂમિકાથી ઊભા રહેવાય ? “સમભાવે નિકાલ' 
કરવા માટે ? 


દાદાશ્રી : વાંકો ધણી મળ્યો છે તો એને કેમ કરીને જીતવો ? કારણ 
પ્રારબ્ધે લખેલો તે છોડે નહીં ને ? ને આપણું ધાર્યું થાય નહીં એવું આ જગત. 
તો મને કહી દે જે કે, “દાદા ધણી આવો મળ્યો છે.' તો તને તરત જ હું બધું 
રીપેર કરી આપીશ અને તને ચાવી આપી દઈશ. 


ઔરંગાબાદમાં એક મુસલમાનની છોકરી આવી, મેં પૂછયું, “શું નામ ? 


ત્યારે કહે છે, “દાદાજી, મારું નામ મશરૂર.' મેં કહ્યું, “આવ. અહીં બેસ પાસે, 
કેમ આવી તું ? 


તે આવી. પછી આવીને એનાં મનમાં ઠીક લાગ્યું, જરા જોતાંની સાથે 
જ ઠીક લાગ્યું, અંતર ઠર્યું એનું કે ખુદાના આસિસ્ટન્ટ જેવા તો લાગે જ છે 
એ. એને લાગ્યું એટલે પછી બેઠી. પછી બીજી વાતો નીકળી. 

પછી મેં કહ્યું, “શું કરું છું તું ? ત્યારે કહે, “હું લેક્ચરર છું. ત્યારે મેં કહ્યું, 
“શાદી-બાદી કરી કે નથી કરી ?' ત્યારે કહે, “ના. શાદી કરી નથી, પણ વિવાહ 
થયેલા છે.” મેં કહ્યું, “ક્યાં થયેલાં છે, મુંબઈમાં ? ત્યારે કહે “ના, પાકિસ્તાનમાં.” 
“પણ હવે ક્યારે પૈણવાની છું ? ત્યારે કહે, “હવે છ મહિનામાં જ. મેં કહ્યું, 
“કોની જોડે ? ધણી કેવો ખોળી કાઢ્યો છે ? ત્યારે કહે, “લોયર છે.' 

પછી મેં કહ્યું કે, “એ ધણી કરીને પછી તને કંઈ દુઃખ નહીં આપે ? 


ન 


અત્યારે તને કશું દુઃખ છે નહીં અને ધણી કરવા જઈશ ને ધણી દુઃખ આપશે 


"2 "૩ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૮૧ 


તો ?' મેં કહ્યું, “એની જોડે શાદી કર્યા પછી તારો પ્રોજેક્ટ શો છે ? એની 
જોડે શાદી થઈ પહેલાં તું પ્રોજેક્ટ તો કરી રાખે ને ? કે એની જોડે આવી 
ક છિ 


રીતે વર્તવું ? કે ના કરી રાખે ? ત્યાં પૈણ્યા પછી કંઈ તે તૈયારી રાખી મેલી 
છે કશી ? પૈણ્યા પછી એ લોંયર જોડે મેળ કેમ પડશે કે નહીં તેની ?” 


ત્યારે એ કહે છે, “મેં બધી તૈયારી કરી રાખી છે, એ જરાક આમ બોલશે 
તો હું સામો આવો જવાબ આપીશ, એ આમ કહેશે તો હું આમ કહીશ, એ 
આમ કહેશે તો એક-એક બધા જવાબો મારી પાસે તૈયાર છે.” 


આ જેટલી આ રશિયાએ તૈયારી કરી નાખી છે ને, એટલી જ તૈયારીઓ 
કરી રાખી છે. ફૂલ તૈયારીઓ બન્ને જણાએ. તે આ મતભેદ પાડવાની જ 
તૈયારીઓ કરી રાખી હતી. પેલો ઝઘડો કરે તે પહેલાં જ ફોડે ! જેમ આ 
અમેરિકાની સામે રશિયાએ બધી તેયારી રાખી મેલી છે ને, એવી એણે તૈયારી 
રાખેલી કે એ પેલું આમ સળગાવે તો આપણે આમ સળગાવવાનું. એટલે જતાં 
પહેલાં જ હુલ્લડને ? એ આમ તીર છોડે. ત્યારે આપણે આ બાજુ છોડવાનું 
રડાર. એ આમનું છોડે ત્યારે આપણે આ બાજુ છોડવાનું. મેં કહ્યું, આ તો કોલ્ડ 
વોર તેં ઊભી કરી. ક્યારે શમે એ ? કોલ્ડ વૉર બંધ થાય ખરી ? આ જુઓને 
થતી નથીને મોટા સામ્રાજ્યવાળાને રશિયા-અમેરિકાને ? 


આ છોકરીઓ બધું એવું કરે, એ ગોઠવી રાખે બધું. આ છોકરાઓ તો 


બિચારા ભોળા |! છોકરાઓ એ ગોઠવે કરે નહીં અને તે ઘડીએ છે તે અવસ્થાનો 
માર ખાઈ જાય, ભોળા ખરાને ? 


આ તમે જે કહો છો ને પ્રપંચ સામે તૈયારી શું કરી રાખવાની ? પણ 
પેલી બાઈએ તો તૈયારી બધી કરી રાખેલી, બૉંમ્બાર્ડીંગ બધું જ. એ આમ બોલે 
તો એટેક, આમ બોલે તો એટેક. બધી જ તૈયારી રાખી મેલી છે, કહે છે ! 
પછી વચ્ચે એને મેં કહ્યું, “આ કોણે શીખવાડ્યું છે તને ? કાઢી મેલશે ને 
ડાયવોર્સ લઈ લેશે અને પેલો આપી દેશે તલ્લાક !' તલ્લાક આપી દે કે ના 
દે ? મેં કહી દીધું કે આ રીતથી તો છ મહિનામાં તલ્લાક મળશે. તારે તલ્લાક 
લેવા છે ? આ રીત ખોટી છે. પછી મેં એને કહ્યું, તલ્લાક તને ના આપે, એટલા 
માટે તને શીખવાડું. 


ન 


ત્યારે કહે છે, “દાદાજી, એ ના કરું તો શું કરું ? નહીં તો એ તો દબાવી 


૮૨ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


ક ર્‌ 


દે.” મેં કહ્યું, “એ શું દબાવવાનો હતો ? લૉયર ભમરડો એ તને શું દબાવવાનો 


ગ 


પછી મેં કહ્યું, “બેન, મારું કહેલું માનીશ ? તારે સુખી થવું છે કે દુઃખી 
થવું છે ? બાકી જે બઈઓ બધી તૈયારી કરીને તો એના ધણી પાસે ગયેલી, 
પણ છેવટે દુઃખી થયેલી. તું મારા કહ્યાથી જાને, બિલકુલેય કશી તૈયારી કર્યા 
વગર જા.” પછી એને સમજાવ્યું. 


ઘરમાં રોજ કકળાટ થાય ત્યારે વકીલ કહેશે, “મૂઈ બળી એના કરતાં 
બીજી લાવું.' એમાં પાછા ટીટ ફોર ટેટ (જેવા સાથે તેવા) છે આ ? પ્રેમના 
સોદા કરવાના છે ત્યાં આવું ? સોદા શાના કરવાના છે ? 


પ્રશ્નકર્તા : પ્રેમના. 


ન 


દાદાશ્રી : પ્રેમના. ભલે આસક્તિમાં હોય પણ કંઈક પ્રેમ જેવું છે ને 
કંઈક. એની ઉપર દ્વેષ તો નથી આવતો ને ? મેં કહ્યું, આવું ના કરાય. તું 
તો એમ ભણેલી એટલે આવી તૈયારીઓ કરી રાખું છું ? આ વૉર છે? 
હિન્દુસ્તાન ને પાકિસ્તાનની વૉર છે આ કંઈ ? અને જગતમાં એ જ કરી રહ્યા 
છે બધા. આ છોડીઓ-બોડીઓ, છોકરાઓ બધાં એ જ, પછી એ બન્નેનું જીવન 
બગડે. પછી એને સમજણ પાડી બધી. 


ગ 


ધણી જોડે આવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ. આવી રીતે એટલે એ વાંકા 
થાય તો તું સીધી ચાલજે. એનું સમાધાન કરવું જોઈએ, ઉકેલ લાવવો જોઈએ. 
એની બાઝવાની તૈયારીમાં આપણે એકતા રાખવી જોઈએ. એ જુદું પાડે તો 
ય આપણે એકતા રાખવી જોઈએ. એ જુદું પાડ પાડ કરે તો ય કહેવું આપણે 
એક છીએ. કારણ કે આ બધી રીલેટીવ સગાઈઓ છે, એ ફાડી નાખે તો 
આપણે ફાડી નાખીએ તો છૂટી જાય કાલે સવારે. એટલે તલ્લાક આપી દેશે. 
ત્યારે કહે, “મારે શું કરવાનું ?₹ મેં એને સમજણ પાડી, એનો મૂડ જોઈને 
ચાલવાનું, કહ્યું. એનો મૂડ જોજે અને અત્યારે મૂડમાં ના હોય, તો આપણે અંદર 
'અલ્લાહ'નું નામ લીધા કરવું અને મૂડ ફરે, એટલે આપણે એની જોડે વાતચીત 
ચાલુ કરવી. એ મૂડમાં ના હોય અને તું સળી કરું, એટલે ભડકો થશે કંઈ. 


એને નિર્દોષ તારે જોવા. એ તને અવળું બોલે તો ય તારે શાંતિ રાખવી, 
પ્રેમ સાચો હોવો જોઈએ. આસક્તિમાં તો છ-બાર મહિનામાં પછી પાછું તૂટી 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૮૩ 


જ જવાનું. પ્રેમ સહનશીલતાવાળો હોવો જોઈએ, એડજસ્ટેબલ હોવો જોઈએ. 


તે મશરૂરને મેં તો ભણાવી દીધી, એવી ભણાવી દીધી. મેં કહ્યું, કશું 
ય નહીં, એ આમનું તીર ઠોકે તો આપણે સ્થિરતા પકડીને “દાદા, દાદા” કર્યા 
કરજે. ફરી આમનું ઠોકે તો સ્થિરતા પકડીને “દાદા, દાદા' કરજે. તું ના એકું 


ન 


ય ફેકોશ, કહ્યું ! મેં વળી વિધિ કરી આપી. 


ક્‌ ક્‌ 


પછી પૂછયું કે, “તારે ઘરમાં કોણ કોણ છે ?' ત્યારે કહે, “મા 
છે.” “સાસુ જોડે તું કેમનું એડજસ્ટમેન્ટ લઈશ ?” તો કહે, “એ એની જો 
હું પહોંચી વળીશ, સાસુને.' 


સા 
ડે 


ત: 6૯ 


પણ પછી ર્મે એને સમજણ પાડીને. પછી કહે છે, “હા, દાદાજી મને ગમ્યું 
આ બધી વાત.” “ત્યારે તું આ પ્રમાણે કરજે તો તલ્લાક ના આપે, ને સાસુ જોડે 
રાગે પડે.' અને પછી એક સુખડની માળા લાવી હતી. તે માળા મને પહેરાવી. 
મેં કહ્યું, “આ માળા તું લઈ જજે અને ત્યાં આગળ મૂકી રાખજે અને માળાના 
દર્શન કરીને પછી આ તારો વ્યવહાર ચલાવજે. ધણી જોડે તારો વ્યવહાર છે 
તે કરજે તો બહુ સુંદર ચાલશે.' તે માળા અત્યારે ય મૂકી રાખી છે. 


એને ચારિત્રબળની વાત કરેલી. એ ધણી ગમ્મે તે બોલે, ગમ્મે એવું તને 
કરે, તો ય તે ઘડીએ તું મૌન પકડું અને શાંત ભાવે જોયા કરું, તો તારામાં 
ચારિત્રબળ ઉત્પન્ન થશે અને એનો પ્રભાવ પડશે એના ઉપર. લોંયર હોય તો 
ય. એ ગમે તેવું વઢે, તો તું દાદાનું નામ લેજે અને સ્થિર રહેજે ! મનમાં એમ 
થશે કે આ કેવી ! આ તો હારતી જ નથી. પછી એ હારે. એટલે પણ કર્યું 
એવું, છોકરી એવી હતી. દાદા જેવા શીખવાડનાર મળે તો પછી શું રહ્યું હવે ! 
નહીં તો એડજસ્ટમેન્ટ આવું હતું પહેલું, રશિયા ને અમેરિકા જેવું. તરત ત્યાં 
બટન દાબતાંની સાથે સળગે બધું, હડહડાટ. આ તો કંઈ માણસાઈ છે ? શેને 
માટે ડરો છો ? શેને માટે જીવન હોય ? સંજોગો જ એવા છે તે, હવે આ શું 
કરે તે |! સંજોગો એવા છે પાછા ! 

એને આ જીતવાની તૈયારી કરે છે ને, તે ચારિત્રબળ “લૂઝ' થઈ જાય. 
અમે કોઈ જાતની તૈયારી ના કરીએ. બાકી ચારિત્રને વાપરવું, એને તમે તૈયારી 


કહો છો, પણ એનાથી તમારામાં જે ચારિત્રબળ છે એ 'લૂઝ' થઈ જાય છે 
અને જો ચારિત્રબળ ખલાસ થઈ જશે તો ત્યાં તારા ધણી આગળ તારી કિંમત 


૮૪ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


જ નહીં રહે. એટલે એ બાઈને સારી સમજ પડી ગઈ. એટલે મને કહે છે કે 
“હવે દાદાજી, હું કોઈ દહાડો ય હારીશ નહીં. આવી ગેરેન્ટી આપું છું.” 


આપણી સામે કોઈ પ્રપંચ કરતું હોય ને એમાં સામું તૈયારી કરીએ ને 
તો આપણું ચારિત્રબળ તૂટી જાય. ગમે એટલા પ્રપંચ કરે તો પોતાના પ્રપંચથી 
પોતે જ ફસાય છે. પણ જો તમે છે તે તૈયારી કરવા જશો તો તમે જ એના 
પ્રપંચમાં ફસાશો. અમારા સામું તો બધા બહુ લોકોએ પ્રપંચ કરેલા. પણ એ 
પ્રપંચીઓ ફસાયેલા. કારણ કે અમને કશું ય એક ઘડીવાર વિચાર ના આવે. 
નહીં તો તૈયારી કરવાના વિચાર આવે ને તો ય આપણું ચારિત્રબળ તૂટી જાય. 
શીલવાનપણું તૂટી જાય. 


શીલવાન એટલે શું ? કે એ ગાળો દેવા આવ્યો હોય ને તે અહી આવે 
ને બેસી રહે. આપણે કહીએ કે કંઈક બોલો. બોલોને, પણ એનાથી અક્ષરે ય 
બોલાય નહીં. એ શીલનો પ્રભાવ ! એટલે આપણે તૈયારી કરીએ ને તો શીલ 
તૂટી જાય. એટલે તૈયારી નહીં કરવાની. જેને જે કરવું હોય તે કરો. બધે હું 
જ છું, કહીએ. (૫૪૨) 


પ્રપંચની સામું તૈયારી કરવા માટે આપણે નવા પ્રપંચ ઉભા કરવા પડે 
અને પછી આપણે સ્લિપ થઈ જઈએ ! આપણી પાસે એ હથિયાર જ નથી 
ને ! હવે એ હથિયાર આપણી પાસે નથી. એની પાસે તો એ હથિયાર છે તો 
એ ભલે કરે ને ! છતાં એ “વ્યવસ્થિત' છે ને, પણ તો ય એનું હથિયાર એને 
વાગે, એવું “વ્યવસ્થિત છે' !! 

એને સમજણ બધી મહીં ફીટ થઈ ગઈ. દાદાજીએ ડોઇંગ કરીને આપ્યું. 
મને કહે છે, “આવું ડ્રોઈંગ કહેવા માંગો છો ? મેં કહ્યું, “હા. એવું ડ્રોઈંગ.” 

કહેવું પડે ! પછી છોડીએ એના બાપાને, માને વાત કરી. તે બાપા 
ડૉક્ટરને, તે દર્શન કરવા આવ્યા. 


જો આમ તો દાદાજીને કંઈ વાર લાગે છે ? મશર્‌ર આવવી જોઈએ 
અહીં આગળ. આવી ગઈ તો ઓપરેશન થઈ ગયું હડહડાટ. જો કાયમ ત્યાં 
આગળ 'દાદાજી, દાદાજી' રોજ સંભારે છે ને ! (૫૪૯) 


બધા નિકાલ આવી જાય. અમારો એક એક શબ્દ છે તે બધા નિકાલ 
જલદી લાવનારા, એ મોક્ષે લઈ જાય ઠેઠ. “એડજસ્ટ એવરીવ્હેર !' (૫૫૦) 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૮પ 


(૧૯) સંસારમાં સુખ સધાય સેવાથી ! 


જે માણસ મા-બાપનો દોષ જુએ, એમનામાં કોઈ દા'ડો ભલીવાર જ 
ના આવે. પૈસાવાળો થાય વખતે, પણ એની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ક્યારે પણ 
ના થાય. મા-બાપનો દોષ જોવાય નહીં. ઉપકાર તો ભૂલાય જ શી રીતે ? 
કોઈએ ચા પાઈ હોય તો ઉપકાર ભૂલાય નહીં. આપણે તો મા-બાપનો ઉપકાર 
તો ભૂલાય જ શી રીતે ? 


તું સમજી ગયો ? હં... એટલે બહુ ઉપકાર માનવો જોઈએ. સેવા બહુ 
કરવી. ફાધર-મધરની બહુ સેવા કરવી જોઈએ. એ અવળું બોલે તો આપણે એને 


શું કરવાનું ? ઇગ્નોર કરવાનું એ અવળું બોલે તો, કારણ કે મોટા છે ને ? 
કે તારે અવળું બોલવું જોઈએ ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના બોલવું જોઈએ. પણ બોલી જવાય તેનું શું ? મિસ્ટેક 
થઈ જાય તો શું? 


દાદાશ્રી : હા, કેમ લપસી નહીં પડાતું ? ત્યાં પાકો રહું છું અને એવું 
લપસી પડયું તો તે ફાધરે ય સમજી જશે કે આ લપસી પડયો બિચારો. આ 
તો જાણી જોઈને તું એ કરવા જઉં, તો “તું અહીં કેમ લપસી પડયો ?'તે હું 


ન્‌ * 


જવાબ માંગું. ખરું-ખોટું એટલે એઝ ફાર એઝ પોસીબલ આપણને હોવું ના 


ઘટે અને તેમ છતાં ય તારાથી, તારી શક્તિ બહાર થઈ ગયું હશે તો તો એ 
બધાં સમજી જશે, કે આવું કરે નહીં આ. 


એમને ખુશ રાખવા. એ તને ખુશ રાખવા ફરે કે નહીં ? તને સુખી 
રાખવાની ઇચ્છા ખરી કે નહીં એમને ? (૫૬૩) 


જ કિ 


પ્રશ્નકર્તા : હા. એટલે દાદા એમ થાય કે એમને કચકચ કરવાની ટેવ 
જ પડી ગઈ છે. 

દાદાશ્રી : હા, તો એથી કરીને એ તારી ભૂલ છે એમાં, ભૂલ તારી છે. 
એટલે મા-બાપને કેમ દુ:ખ થયું એનું પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ. દુઃખ થવું તો 
ના જોઈએ, હવે “સુખ આપવા આવી છું' એવું મનમાં હોવું જોઈએ. મારી 
એવી શી ભૂલ થઈ' કે મા-બાપને દુઃખ થયું. (૫૬૪) 


બાપા ખરાબ લાગતા નથી ? એ લાગશે ત્યારે શું કરીશ ? એટલે ખરાબ 


૮૬ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


એવું દુનિયામાં કશું હોતું નથી, આપણને ભેગું થયું એ બધું સારી ચીજ હોય 
છે. કારણ કે આપણા પ્રારબ્ધનું છે. મા મળી તે ય સારી. ગમે તેવી કાળી હોય, 


તો ય આપણી મા એ સારી. કારણ કે આપણને પ્રારબ્ધમાં મળી એ સારી. 
એવી બીજી બદલી લેવાય ? 


પ્રશ્નકર્તા : ના. 


દાદાશ્રી : બજારમાં મળે નહીં મા બીજી, નહીં ? અને મળે તો કામની 
ય નહીં. ગોરી ગમતી હોય તો ય આપણને શું કામની ? હમણાં છે એ સારી. 
બીજાની ગોરી જોઈને “આપણે ખરાબ છે' એવું ના બોલવું જોઈએ. “મારી મા 
તો બહુ સરસ છે' એવું કહેવું જોઈએ. 

પ્રશ્નકર્તા : ભઈ પૂછે છે કે પપ્પાનું શું માનવાનું ? 


દાદાશ્રી : પપ્પાનું ? એ શેમાં રાજી રહે એવું રાખજેને એમને. રાજી 
રાખતાં ના આવડે ? એ રાજી રહે એવું કરજે. (૫૬૪) 


મા-બાપ એટલે મા-બાપ. આ દુનિયામાં પહેલામાં પહેલી સેવા કરવા 
જેવું સાધન હોય તો મા-બાપ. સેવા કરીશ એમની ? 


પ્રશ્નકર્તા : હા, ચાલુ જ છે સેવા. ઘરકામમાં મદદ કરુ છું. (૫૬૫) 
દાદાશ્રી : શું કરશો શાંતિનું ? લાવવી છે કે નથી લાવવી ? 
પ્રશ્નકર્તા : લાવવી છે. 


દાદાશ્રી : લાવી આપીએ પણ મા-બાપની સેવા કરી છે કોઈ દહાડો ? 
મા-બાપની સેવા કરે તો શાંતિ ના જતી રહે. પણ આજ સાચા દિલથી મા- 
બાપની સેવા નથી કરતા. ત્રીસ વર્ષનો થયો ને “ગુરુ' (પત્ની) આવ્યા. તો કહે 
છે, મને નવે ધેર લઈ જાવ. ગુરુ જોયેલા તમે ? પચીસ-ત્રીસ વર્ષે “ગુરુ' મળી 
આવે અને “ગુરુ” મળ્યા એટલે બદલાઈ જાય. ગુરુ કહે કે, બાને તમે ઓળખતા 
જ નથી. એ એક ફેરો ના ગાંઠે. પહેલી વખત તો ના ગાંઠે પણ બે-ત્રણ વખત 
કહે, તો પછી પાટો વાળી લે. 
બાકી મા-બાપની શુદ્ધ સેવા કરે ને, એને અશાંતિ થાય નહીં એવું આ 


ન્‌ 


જગત છે. આ કંઈ જગત કાઢી નાખવા જેવું નથી. ત્યારે લોક પૂછે ને, છોકરાનો 


ગ 


મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર ૮૭ 


જ દોષ ને.... છોકરા સેવા નથી કરતા મા-બાપની, એમાં મા-બાપનો શો દોષ ? 
મેં કહ્યું કે એમણે મા-બાપની સેવા નહીં કરેલી, એટલે એમને પ્રાપ્ત થતી નથી. 
એટલે આ વારસો જ ખોટો છે. હવે નવેસરથી વારસાની જગ્યાએ ચાલે તો 
સરસ થાય. (૫૬૬) 


વડીલોની સેવા કરવાથી આપણું વિજ્ઞાન ખીલે છે. કંઈ મૂર્તિઓની સેવા 
થાય છે ? મૂર્તિઓનાં કંઈ પગ દુઃખે છે ? સેવા તો વાલી, વડીલો કે ગુરુ 
હોય તેમની કરવાની હોય. (૫૬૭) 


મા-બાપની સેવા કરવી એ ધર્મ છે. એ તો ગમે તેવો હિસાબ હોય પણ 
આ સેવા કરવી એ આપણો ધર્મ છે. અને જેટલો આપણો ધર્મ પાળીએ એટલું 
સુખ આપણને ઉત્પન્ન થાય. વડીલોની સેવા તો થાય એ થાય, જોડે જોડે સુખ 
ઉત્પન્ન થાય. મા-બાપને સુખ આપીએ તો આપણને સુખ ઉત્પન્ન થાય. મા- 


બાપને સુખી કરે એ માણસો કાયમ કોઈ દહાડો દુઃખી હોતા જ નથી. 


ન 


એક ભાઈ મને એક મોટા આશ્રમમાં ભેગા થયા. મેં તેમને પૂછ્યું કે, 
અહીં ક્યાંથી તમે ? ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “હું આ આશ્રમમાં છેલ્લા દસ વર્ષથી 
રહું છું.' ત્યારે મેં તેમને કહ્યું કે “તમારાં મા-બાપ ગામમાં બહુ જ ગરીબીમાં 
છેલ્લી અવસ્થામાં દુઃખી થાય છે.' ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “એમાં હું શું કરું ? 
હું એમનું કરવા જાઉં તો મારો ધર્મ કરવાનો રહી જાય.' આને ધર્મ કેમ 
કહેવાય ? ધર્મ તો તેનું નામ કે મા-બાપને બોલાવે, ભાઈને બોલાવે. બધાને 
બોલાવે. વ્યવહાર આદર્શ હોવો જોઈએ. જે વ્યવહાર પોતાના ધર્મને તરછોડે, 
મા-બાપના સંબંધને પણ તરછોડે, તેને ધર્મ કેમ કહેવાય ? (૫૬૯) 


મેં ય બાની સેવા કરેલી. વીસ વર્ષની ઉમર હતી, એટલે જુવાનજોધ ઉંમર 
હતી. એટલે માજીની સેવા થઈ. બાપુજીને ખભે ચઢાવીને લઈ ગયેલા, એટલી 
સેવા થયેલી. પછી હિસાબ જડયો, મૂઆ આવા તો કેટલાય બાપુજી થયા. હવે 
શું કરીશું ? ત્યારે કહે, જે છે એમની સેવા કર. પછી ગયા એ ગોન. પણ 
અત્યારે તું એમની સેવા કર હોય તો, ના હોય તો ચિંતા ના કરીશ. બધા બહુ 
થઈ ગયા. ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો. મા-બાપની સેવા, એ પ્રત્યક્ષ રોકડું છે. 
ભગવાન દેખાતો નથી, આ તો દેખાય છે. ભગવાન ક્યાં દેખાય છે ? અને 
આ મા-બાપ તો દેખાય છે. (૫૭૦) 


અત્યારે તો વધુમાં વધુ દુઃખી હોયને તો એક તો ૬૫ વર્ષની ઉમરના 


૮૮ મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર 


માણસો બહુ દુઃખી છે અત્યારે. પણ કોને કહે એ ? છોકરાંઓ ગાંઠતા નથી. 
વાંધા બહુ પડી ગયેલા, જૂનો જમાનો ને નવો જમાનો. ડોસો જૂનો જમાનો 
છોડતો નથી. માર ખાય તો ય ના છોડે. 


પ્રશ્નકર્તા : દરેક પાંસકે એની એ જ હાલત રહેને ? 


ન 


દાદાશ્રી : હા. એવી ને એવી જ હાલત. આની આ જ હાલત. એટલે 
ખરી રીતે કરવા જેવું શું છે આ જમાનામાં ? કે કોઈ જગ્યાએ આવા વડીલ 
લોકોને માટે જો રહેવાનું સ્થાન રાખ્યું હોય ને તો બહુ સારું. એટલે અમે વિચાર 
કર્યો હતો. મેં કહ્યું, એવું કંઈક કર્યું હોય ને તો પહેલું આ જ્ઞાન આપી દેવું. 
પછી એમને જમવા-કરવાની વ્યવસ્થા તો આપણે અહીં પબ્લિકને બીજી 
સામાજી કતામાં સોંપી દઈએ તો ચાલે. પણ જ્ઞાન આપ્યું હોય તો દર્શન કર્યા 
કરે તો ય કામ તો ચાલે. ને આ “જ્ઞાન' આપ્યું હોય તો શાંતિ રહે બિચારાને, 


નહીં તો શા આધારે શાંતિ રહે ? તમને કેમ લાગે છે ? (૫૭૦) 


તમારે ઘેર છોકરાંઓને કેવા સંસ્કાર પડે હવે ? તમે તમારા ફાધર- 
મધસને નમસ્કાર કરો. આટલાં વર્ષે, ધોળાં આવ્યાં તો ય, તો છોકરાંના મનમાં 
વિચાર ના આવે કે બાપા તો લાભ ઉઠાવે છે, તો હું કેમ ન લાભ ઉઠાવું ? 
તો તમને પગે લાગે કે ના લાગે ? (૫૭૩) 


પ્રશ્નકર્તા : આજના છોકરાંઓ મા-બાપને પગે લાગતાં નથી. સંકોચ 
અનુભવે છે. 

દાદાશ્રી : એવું છે, મા-બાપને પગે લાગતાં નથી. મા-બાપના દૂષણ 
જોઈ લે છે છોકરાંઓ. એટલે પગે લાગવા જેવાં નથી એવું એમના મનમાં 
માને છે, એટલે નથી લાગતાં. જો એમનામાં કંઈક એના પોતાના આચાર- 
વિચારો ઊંચા બેસ્ટ લાગે તો હંમેશાં પગે લાગે જ. પણ આજના મા-બાપ તો 
બેઉ છોકરાં ઊભાં હોય ને મા-બાપ લડતાં હોય, મા-બાપ લડે કે ના લડે? 
હવે એ છોકરાના મનમાં કંઈ રહે એમના માટે જે માન હોય તે? (૫૭૪) 


આ દુનિયામાં ત્રણનો મહાન ઉપકાર છે. એ ઉપકાર છોડવાનો જ નથી. 
ફાધર, મધર અને ગુરુનો ! આપણને જેમણે રસ્તે ચઢાવ્યા હોય, તે આ ત્રણનો 
ઉપકાર ભૂલાય એવો નથી. (૫૭૫) 


- જય સચ્ચિદાનંદ 





1 દાદા ભગવાન પ્રરૂપિત આધ્યાત્મિક પ્રકાશનો ) 





૧. ભોગવે તેની ભૂલ ૨૪. સત્ય-અસત્યના રહસ્યો 
૨. બન્યું તે જ ન્યાય ૨પ. અહિંસા 

૩. એડજસ્ટ એવરીવ્હેર ૨૬. પ્રેમ 

૪. અથડામણ ટાળો ૨૭. ચમત્કાર 

પ. ચિંતા ૨૮. વાણી, વ્યવહારમાં.... 
૬. ક્રોધ ૨૯. નિજદોષ દર્શનથી, નિર્દોષ 
૭. માનવધર્મ ૩૦. ગુરુ-શિષ્ય 

૮. સેવા-પરોપકાર ૩૧. આપ્તવાણી-૧ 

૯. હું કોણ છું ? ૩૨. આપ્તવાણી-૨ 

૧૦. દાદા ભગવાન ? ૩૩. આપ્તવાણી-૩ 

૧૧. ત્તિમંત્ર ૩૪. આપ્તવાણી-૪ 

૧૨. દાન ૩૫. આપ્તવાણી-પ-૬ 

૧૩. મૃત્યુ સમયે, પહેલાં અને પછી ૩૬. આપ્તવાણી-૭ 

૧૪. ભાવના સુધારે ભવોભવ ૩૭. આપ્તવાણી-૮ 

૧૫. વર્તમાન તીર્થકર શ્રી સીમંધર સ્વામી ૩૮. આપ્તવાણી-૯ 

૧૬. પ્રતિક્રમણ (ગ્રંથ, સંક્ષિપ્ત) ૩૯. આપ્તવાણી-૧૦ (પૂ.,ઉ.) 


૧૭. પતિ-પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર (ગ્રં. સં.) ૪૦. આપ્તવાણી-૧૧ (પૂ.,ઉ.) 
૧૮. મા-બાપ છોકરાંનો વ્યવહાર (ગ્રં., સં.) ૪૧. આપ્તવાણી-૧૨ (પૂ.,ઉ.) 


૧૯. પૈસાનો વ્યવહાર (ગ્રં., સં.) ૪૨. આપ્તવાણી-૧૩ (પૂ.,ઉ.) 
૨૦. સમજથી પ્રાપ્ત બ્રહ્મચર્ય (ગ્રં.. સં. . ૪૩. આપ્તવાણી-૧૪ (ભાગ ૧થી ૪) 
૨૧. વાણીનો સિદ્ધાંત ૪૪. આપ્તસૂત્ર 

૨૨. કર્મનું વિજ્ઞાન ૪૫. ક્લેશ વિનાનું જીવન 

૨૩. પાપ-પુણ્ય ૪૬. સહજતા 


(ગ્રં.-ગ્રંથ, સં.-સંક્ષિપ્ત, પૂ.-પૂવર્ધિ, ઉ.-ઉતરાધ) 
હિન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, તેલુગુ, મલયાલમ, પંજાબી, ઉડીયા, જર્મન તથા સ્પેનીશ 


ભાષામાં ભાષાંતરિત થયેલા પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનના પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ છે. 


'દાદાવાણી' મેગેઝિન દર મહિને ગુજરાતી, હિન્દી 
તથા અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકારિત થાય છે. 


દાદા ભગવાન પરિવાર 











અડાલજ : ત્રિમંદિર, સીમંધર સીટી, અમદાવાદ-કલોલ હાઈવે, અડાલજ, 
જિ. ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧. ફોન : (૦૭૯) ૩૯૮૩૦૧૦૦ 
€-11દ્યા : |1[0 9 વત્વવત્01660/દ।1.0૦16 
રાજકોટ : ત્રિમંદિર, અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે, તરઘડીયા ચોકડી પાસે, 
ગામ - માલિયાસણ, રાજકોટ. ફોન : ૯૯૨૪૩૪૩૪૭૮ 
ભુજ : ત્રિમંદિર, હિલ ગાર્ડનની પાછળ, એરપોર્ટ રોડ, સહયોગનગર પાસે, 
જ (કચ્છ). ફોન : (૦૨૮૩૨) ૨૯૦૧૨૩ 
મોરબી : ત્રિમંદિર, પો. જેપુર, (મોરબી) નવલખી રોડ, તા. મોરબી, જિ. રાજકોટ 
ફોન : (૦૨૮૨૨) ૨૯૭૦૯૭, ૯૬૨૪૧૨૪૧૨૪ 
સુરેન્દ્રનગર : ત્રિમંદિર, સુરેન્દ્રનગર-રાજકોટ હાઈવે, લોક વિદ્યાલય પાસે, 
મુળી રોડ, સુરેન્દ્રનગર. ફોન : ૯૭૩૭૦૪૮૩૨૨ 
ગોધરા : ત્રિમંદિર, ભામૈયા ગામ, એફ.સી.આઈ. ગોડાઉનની સામે, ગોધરા, 
જિ. પંચમહાલ. ફોન : (૦૨૬૭૨) ૨૬૨૩૦૦ 
અમદાવાદ : દાદા દર્શન, ૫, મમતાપાર્ક સોસાયટી, નવગુજરાત કોલેજની પાછળ, 
ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૧૪. ફોનઃ (૦૭૯) ૨૭૫૪૦૪૦૮ 
વડોદરા : દાદામંદિર, ૧૭, મામાની પોળ, રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશનની સામે, 
સલાટવાડા, વડોદરા. ફોન : ૯૯૨૪૩૪૩૩૩૫ 
અમરેલી : ૯૪૨૬૯ ૮૫૬૩૮ ભરૂચ :૯૯૨૪૩૪૮૮૮૨ 
ભાવનગર : ૯૯૨૪૩૪૪૪૨૫ નડીયાદ : ૯૯૯૮૯ ૮૧૯૬૫ 
જામનગર : ૯૮૨૪૨ ૭૭૭૨૩ સુરત : ૯૫૭૪૦૦૮૦૦૭ 
જૂનાગઢ : ૯૯૨૪૩૪૪૪૮૯ વલસાડ : ૯૯૨૪૩૪૩૨૪૫ 
ગાંધીનગર : ૯૯૨૪૧ ૨૪૦૪૨ મુંબઈ : ૯૩૨૩૫૨૮૯૦૧ 
ગાંધીધામ : ૯૯૨૪૩૪૮૮૪૪ દિલ્હી : ૯૮૧૦૦૯૮૫૬૪ 
મહેસાણા : ૯૯૨૫૬ ૦૫૩૪૫ બેંગ્લોર : ૯૫૯૦૯ ૭૯૦૯૯ 
પાલનપુર : ૯૮૨૫૨ ૮૦૯૨૩ કોલકતા : ૯૮૩૦૦૯૩૨૩૦ 
ભાદરણ બદર ૯૯૨૪૩૪૩૭૨૯ પૂના :૯૪૨૨૬ ૬૦૪૯૭ 
1..9./4.. : 4-1 877-505-0૭%410/& (3232) 41511112 ન -61 4211279477 
11.4. : 4-44 330-111-0/10/4 (3232) "પટ 7લ્લાક્ાળતં : -64 21 0376434 
4૭િરા1ક : 4254 722 722 063 311૪81૩012 : --65 81129229 
1/75 $ 4971 557316937 





[ વેબસાઈટ : પ/પપ.ઉત્ષવંત્ષ01 8711.08 રી 








પને સ! ણઃ-ઘ | કબ પન. 


ઝર | ક 2.5.1 58 





ભાઇ ધા કા 


